QURANI TAKATIFU 


Swahili Quran Translation 
Juzuu - THREE (Tilka-Rusulu) 
by 

Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsy 



JUZUU 2 


AL BAOARAH (2) 


SAYAQULU 


250. Na walipotoka kupambana na Jaluti 
(mfalme wa hao maadui) na majeshi yake, walisema 
hao watu wa Taluti: “Mola wetu! Tumiminie subira, 
na uithibitishe miguu yetu, na utusaidie juu ya watu 
hawa makafiri.” 

251. Basi (hao watu wa Taluti) wakawaendesha 
mbio (hao maadui zao) kwa idhini ya Mwenyezi 
Mungu: na Daudi akamwua Jaluti, na Mwenyezi 
Mungu akampa (huyu Daudi) ufalme na hikima 
(Utume) na akamfundisha aliyoyapenda. Na kama 
Mwenyezi Mungu asingalizuia watu, baadhi yao kwa 
wengine, kwa yakini ardhi ingaliharibika. Lakini 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye fadhila (kubwa) juu ya 
walimwengu wote. 

252. Hizi ni Aya za Mwenyezi Mungu, 
tunakusomea kwa haki. Na bila shaka wewe ni 
miongoni mwa (hao) Mitume (aliowaleta Mwenyezi 
Mungu). 

253. Mitume hao tumewafadhilisha baadhi yao 
zaidi kuliko wengine. Miongoni mwao wako ambao 
Mwenyezi Mungu alisema nao; na wengine 
akawapandisha katika vyeo vikubwa kabisa. N? Isa 
Mwana wa Mariyamu tukampa hoja zilizo wazi, na 
tukamtia nguvu kwa Roho Takatifu. Na kama 
Mwenyezi Mungu angalitaka wasingalipigana wale 
waliokuwa baada yao (baada ya hao Mitume) baada 
ya kuwafikia hoja zilizo wazi. Lakini waiihitalifiana. 
Kwa hivyo wako miongoni mwao walioamini, na 
wengine miongoni mwao waliokufuru. Na kama 
Mwenyezi Mungu angalipenda wasingalipigana; 
lakini Mwenyezi Mungu hufanya anayoyataka. 


djj)gJy J ^ 1 OtU-aJ 
©<Ji± 






tl 

3. 


» t S ■>' " I * . ^ > "• ■} * J , 

(♦****> 4») >• 


345. Hapa watu wanahimizwa kutoa katika njia za kheri. Na kuwa hata ukitoa kidogo Mungu atakupa 
kikubwa huko Akhera na akutilie baraka hapa. 

247. Hapa Mwenyezi Mungu anatia nguvu habari ya llimu na Siha. Mwenye Ilimu na Siha ndiye anayeoahiki 
kupewa ukubwa wa kuendesha watu na mambo yao. Na ilimu haikamiliki katika kiwiliwili chenye siha. mbovu. 
Uislamu unahimiza sana — katika Quran na Hadithi — juu ya kutaTuta ilimu na kurai (kuchunga) siha. 

Wamepotoa mahala pawili katika hii Aya waliyosema kuwa ni Aya ya 248. Kwanza kusema kwao kuwa: 

(a) Talut “mfalme mmoja wa Kiisraeli, aliyekuwako miaka mia mbili kabla ya Nabii Daud”. Mwenyezi Mungu 
kasema hapa kuwa katika vita hivi alivyopiganisha Mfalme Talut al pigana kwa ushujaa mkubwa, mtu aliyekuwa 
akiitwa Daud, akamwua Jalut (mfalme wa maadui) na akapewa yeye ufalme, kisha akapata na Utume. Wao 
wanajifanya wanajua kuliko Mwenyewe Mwenyezi Mungu. Wanasema kuwa Talut alikuwa miaka mia mbili kabla 
ya kuzaliwa Nabii Daud. 

(b) Tabuti (na wameliharibu vile vile katika 249) Wakasema kuwa Tabuti maana yake Moyo. Wamepindua 
hivi, na hali ya kuwa wanajua kuwa Tabuti maana yake Sanduku, kama walivyofasiri wafasiri wa Qurani w te, na 
wafasiri wa maneno magumu ya Qurani wote, na wenye kufasiri maneno ya Kiarabu yo yote. Wote wamesema 
kuwa Tabuti maana yake Sanduku. Na Mwenyezi Mungu ndivyo alivyosema hapa kuwa “Atakuleteeni lile 
Sanduku (lenu) ambalo mna ndani yake kituliza nyoyo zenu, kitokacho kwa Mola wenu, na mna masazo ya yale 
waliyoyaacha watu wa Musa na watu wa Haiun.” Hilo ni Sanduku ambalo ndani yake zilikuwamo hizo mbao 
ambazo ndani yake zimeandikwa zile amri kumi alizoteremshiwa Nabii Musa, na yalikuwamo ndani yake masazo 


58 



JUZUU 3 


AL BAOARAH (2) 


TILKAR RUSUI U 


254. Enyi mlioamini! Toeni katika vile 
tulivyokupeni kabla haijafika Siku ambayo 
hapatakuwa kujikomboa wala urafiki (wa kusaidiana) 
wala uombezi. Na waliokufuru ndio waliojidhulumu 
(kweli kweli\ 

255. Mwenyezi Mungu hakuna mola ila Yeye, 
(na) ndiye Mwenye uhai wa maisha, Msimamia kila 
jambo. Kusinzia hakumshiki wala kulala. Ni Vyake 
(peke yake vyote) vilivyomo mbinguni na vilivyomo 
katika ardhi. Na nani huyo awezaye kuombea mbele 
Yake (Mungu) bila ya idhini yake? Anayajua yaliyo 
mbele yao (viumbe) na (yaliyo) nyuma yao; wala 
(hao viumbe) hawalijui lo lote katika (yaliyo katika) 
ilimu Yake (Mwenyezi Mungu) ila kwa alipendalo 
(Mwenyewe). Enzi yake imeenea mbingu; na ardhi; 
wala kuvilinda hivyo hakumshindij na Yeye (peke 
yake) ndiye aliye juu na ndiye aliye Mkuu. 

256. Hakuna kulazimishwa (mtu kuingia) katika 
dini. Uongofu umekwisha pambanuka na upotofu. 
Basi anayemkataa shetani na akamwamini Mwenyezi 


bjJJj 5 y rtii 

s H&r» 


mengine ya vitu vitukufu vya dini alivyoviwacha Nabii Musa na Nabti Harun. Walikuwa Mayahudi kila wakenda 
viiani huenda i.hwenda) na sanduku lao hili, wanatabaruku nalo. Wakiwa nalo sanduku hilo hutua nyoyo zao, 
wakaona watashinda tu. Mwisho wakashindwa na watu wa Falastin (Palesiine) na wakawanyanganya sanduku lao 
hilo. Wakavunjika nyoyo kweli kweli. Sasa ndio wanapewa bishara kuwa wakimkubali mfalme huyo - Talut - 
litawareielea sanduku lao na kita kilichokuwamo humo. Wao Makadiyani wanasema maana ya Tabuti ni moyo. 
Kwa tafsiri yao hiyo ingekuwa maana ya Aya hii: “Atakuleteeni moyo, ambao ndani yake mna utulivu (kituliza 
nyoyo zenu) unaotokana kwa Mota wenu, na masazo ya yale waliyoyaacha watu wa Musa na Harun.” Basi 
maneno haya husema mwenyc akili yake! Au husema mbabaishaji kama wao? Hapana shaka kuwa hasemi maneno 
haya ila m-babaishaji. -Watababaika wenyewe Inshaallah maisha. 

Wakasingizia kuwa maneno haya kayafuata imam Ar Raghibul Isfahany na ndivyo alivyofasiri- t kama ilivyo 
katika Mu/radat (ya Raghibul Isfahany), na yamo katika Kamus la Lane (Arabic-English Leucon by E.W. 
Lane). Wanataja. vitabu namna hivi kwa kuona kuwa hawataweza watu wa pande hizi kuvipata vitabu hivi kwani 
haviuzwi kabisa katika maduka ya Vitabu ya Mashariki ya Afrika na Magharibi yake. Wamehizika basi ile ile 
hizaya ya bibo — kichwa chini, miguu juu. Ukweli ni huu: Ameitaja tu kauli hii Arraghib akasema: “Kuna 
wengine wamesema kuwa ni moyo.” Hakusema yeye kuwa hiyo ndiyo tafsiri yake barabara, kama 
waltvyofahamisha wao Makadiyani kuwa hiyo ndiyo aliyoitilia nguvu Ar Raghibul Isfahany katika kitabu chake (Al 
Mufradat). Uwongo wao na upotezaji wao hawa ni mwingi kweli kweli. 

249. Kutii (Taa) ni kitu kikubwa kabisa katika kutengenea mambo ya watu. Watu wasiokuwa na Taa ya kutii 
mambo yao, huharibikiwa tu. Na hapa anatoka Mfalme huyu. Talut na jeshi kubwa, wala halijui utufu wake, basi 
Mwenyezi Mungu ndiyo akamwambia awafanyie mtihani huu wa kutokunywa mpaka kukata kiu. Wasiotii 
asiwachukue kwenda huko kwenye midatji ya vita wasije wakakhalitu watakayoambiwa. 

250. Tazama hamu yao ya kutaka kuyapinga yaliyomo katika Qurani. Wanasema katika Aya hii waliyoifanya 
kuwa ya 251. Wamesema: “Jaluti mradi wake si mtu mmoja, bali taifa la watu.” Basi vipi Mungu angesema 
“Jaluti na majeshi yake?” Basi; hamu yao wao ni kutaka kuikoroga Qurani tu kwa kila njia. 

25 1. Nabii Daudi alikuwa ni askari katika hilo jeshi la mfalme Taluti. Akapigana kwa tua nzuri na ushujaa 
mkubwa kabisa hata akamwua mfalme wa hao maadui (makafiri) aliyekuwa akiitwa Jaluti. Basi Mwenyezi Mungu 
akampa Utume na Ufalme na mengineyo kwa hayo aliyofanya. Jitahidi ndiyo Mungu akupe. Sio ukinge mikono tu 
upewe. 

Na hapa anaonyesha Mwenyezi Mungu kuwa watu wakitaadi (wakifanya jeuri kubwa) Mwenyezi Mungu huleta 
watu wengine wakawapiga wakawatawala hao. Tumeona, na tutazidi kuona. Na tunaomba salama. 

25 3. Aya hii inaonyesha kuwa Mitume daraja zao ni mbali mbali kwa Mwenyezi Mungu kama Binaadamu 
wengine na Malaika na Majini na vinginevyo. Wanazidiana kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na kwa amali zao 


59 


JUZUU 3 


AL BAOARAH ( 2 ) 


TILK.AR RUSULU 


Mungu, bila shaka yeye ameshika kishiko chenye 
nguvu kisichokuwa na kuvunjika. Na Mwenyezi 
Mungu ni mwenye kusikia mwenye kujua. 

257. Mwenyezi Mungu ni mlinzi wa wale 
walioamini. Huwatoa katika giza na kuwaingiza 
katika mwangaza. Lakini waliokufuru, walinzi wao 
ni mashetani. Huwatoa katika mwangaza na 
kuwaingiza katika giza. Hao ndio watu wa Motoni, 
humo watakaa milele. 

258. Hukumsikia yule aliyehojiana na Ibrahimu 
juu ya Mola wake kwa sababu Mwenyezi Mungu 
alimpa ufalme? lbrahimu aliposema: “Mola wangu 
ni yule ambaye huhuisha na hufisha,” yeye akasema: 
“Mimi pia nahuisha na kuhsha.” Ibrahimu 
akasema: “Mwenyezi Mungu hulichomozesha jua 
mashariki, basi wewe lichomozeshe magharibi.” 
Akafedheheka yule aliyekufuru; na Mwenyezi 
Mungu hawaongozi watu madhalimu. 


gSS <iL> 

' 4 - 

06 } Jp 6.1 06 


259- Au kama yule aliyepita karibu na mji 
uliokuwa umekufa akasema: “Mwenyezi Mungu 
atauhuisha vipi (mji) huu (na watu wake) baada ya 
kufa kwake?” Basi Mwenyezi Mungu alimfisha kwa 
miaka mia, kisha akamfufua akamwuliza: “Umekaa 
muda gani?” Akasema: “Nimekaa muda wa siku 
moja au sehemu ya siku.” (Mwenyezi Mungu^ 
akasema: “Bali umekaa miaka mia; nawe tazama 
chakula chako na yinywaji yy ako, havikuharibika. 
walizofanya ambazo si sawa sawa. Za wengine ni kubwa zaidi au nyingi zaidi kuliko za wenziwao. 

Na hapa Mwenyezi Mungu amewataja watatu katika hao Mitume wakubwa kabisa. Naye ni huyo Aliyesemezwa 
na Mwenyezi Mungu. Naye ni Nabii Musa; aliyepewa hoja zilizo wazi . . . Naye ni Nabii Isa. Na Aliyepandishwa 
vyeo vikubwa kabisa. Naye ni Nabii Muhammad. Na vile vile katika hao wakubwa kabisa ni Nabii Ibrahimu na 
Nabii Nuhu kama ilivyofahamishwa katika Aya nyengineao kama Aya ya 7 ya Suratil Ahtab uiavyojema. Na 
anayewekwa mbcle katika hao ni (a) Nabii Muhammad ib) Kisha Nabii Ibrahimu (c) Tena Nabii Musa (d) 
Baadaye Nabii Isa (e Na hatimaye Nabii Nuhu. 

Na huyo Roho Mtakatifu ni Jibrii anayewaletea Wahyi Mitume. Basi kwa Mitume wengine kateremka maia 
nyingi zaidi kuliko kwa Mitume wengine. 

Na aliposema Mwenyeai Mungu ‘Na kama Mungu angalitaka ni kuonyesha kuwa Mwenyezi Mungu 
hakuwaumba Wanaadamu umbo la Malaika. Na angetaka angewaumba hivyo (.Kimalaikaj; wakawa wanakwenda 
mwendo ule ule waJiowekewa, hawakhaiifu hala kidogo, ikawa wanafanya mema tu. Lakini Binaadamu kawaumba 
akawapa huria ya kufanya jema na baya. Na angalitaka kuwaumba Ktmalaika asingeshindwa. Lakini Mwenyewe 
Mwenye/i Mungu katafautisha baina ya viumbe vyake — Malaika kawaumba wana akili na Hawana matamanio. 
Akawaumba wanyama kuwa wana matamanio laktni Hawana akik t,wana uumbu/i mdogo tu) Na akawaumba 
Binaadamu na yote mawili Wana matamanio na wana akili ya kupima baina ya icma na baya na baina ya jema na 
jema /aidi na baina ya baya na baya zaidi — waianye wanalolitaka bila kufungika kwa moia wapo. Na hayo 
Matamanio yao ndiyo yanayowapelckea kutowaHkiana. Na angetaka Mwctyc/t Mungu astngewaumba hivi. Basi 
Mwanaadamu akipigana na Matamanio yake akaiika kauka utakatifu unaokorubia wa Kimalaika huwa bora kuliko 
hao Malaika. Na akitawaliwa na Matamanio yake anakuwa kama mnyama, i.a /aidi kuhko mnyama kwani yeye ana 
hatamu ya akili, naye hataki kuzui!ia kasi zake kwa hatamu hizo. 

254. Wafasiri wote wanasema kuwa muradi wa lamko la Man Kaihtmallahu aliyesemezwa na Mwenyezi 




60 


X»Vci»j 



JUZUU 3 


AL BAOARAH (2) 


TILKAR RUSULU 


Na mtazame punda wako (amekuwa mifupa mitupu 
iliyolikalika). Na ili tukufanye uwe hojji kwa watu 
(ndio tumekufufua hivi). Na itazame mifupa (ya 
punda wako) jinsi tunavyoinyanyua, kisha tunaivisha 
nyama.” Basi yalipombainikia (haya yule 
aliyefufuliwa) alinena: ‘Najua kwamba Mwenyezi 
Mungu ni Mwenye uweza iuu ya kila kitu.” 

260. Na (kumbuka) Ibrahimu aliposema: “Mola 

wangu! Nionyeshe jinsi utakavyofufua wafu.” 
(Mwenyezi Mungu) akasema: “Huamini? ,, 

Akasema: “La, (naamini), lakini (nataka kuona 
hayo) ili moyo wangu utulie (zaidi) ” Akasema: 
“Basi chukua ndege wane na uwazoeshe kwako 
(uwadhibiti vizuri sura zao hata wasikupotee po pote 
unapowaona), kisha (wachinje) uweke juu ya kila 
jabali sehemu katika wao. Kisha waite, watakujia 
mbio. Na ujue ya kwamba Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye nguvu, na Mwenye hikima.” 

261. Mfano wa wale wanaotoa mali zao katika 
njia ya Mwenyezi Mungu ni kama mfano wa punje 
moja iliyotoa mashuke saba; ikawa katika kila shuke 
pana punje mia. Na Mwenyezi Mungu humzidishia 


pvS$J&fbj\U&S<M 


Mungu) ni Nabii Musa. Na muradi wa tamko li Waayyadnaahu Biruhil Qudus (Tukamtia nguvu kwa Roho 
TakatiCu) ni Nabii Isa. Na muradi wa Wara/aa Baadhahum Darajaai (Akawainua wengine daraja kubwa kabisa) 
ni Nabii Muhammad. Wao wamepachikiapachikia ili wafanye ile kazi yao ya kuwapoteza Waislamu. Lakini 
hawakuweza kujidhihirisha sana. Walipachika hayo katika ile paragraph ya mwisho iUyoanzia hivi: “Miongoni 
mwao wako ambao Mwenyezi Mungu alisema nao.” 

255. Aya hii huitwa Ayatul Kursy. Aya tukufu kabisa. Anahimizwa kila Mwislamu Kuyaweka maana ya Aya 
hii mbele ya macho yake daima — ili asimwone Muqaddim wala Muakhkhir ila Mwenyewe tu Mwenyezi Mungu 
Subhanahuu Wataala. Na mahala pengi katika Hadithi za Mtume amehimizwa mtu kuisoma, kama (a) baada ya 
kutoa salamu katika Sala (b) Kabla ya kulala (c) Anapotoka nje (d) Anapoingia ndani (e) Anapokuwa na khofu ya 
kuogopa vinavyoonekana na visivyoonekana. 

256. Baadhi ya Waarabu wa Madina kabla hakwenda Nabii Muhammad huko walikuwa wanafuata dini ya 
Kiyahudi. Lakini wengi wao wakiabudu masanamu. Ulipokuja Uislamu, takriba wote hao waliokuwa wakiabudu 
masanamu walisilimu. Ama katika wale waliokuwa na dini ya Kiyahudi walistlimu kidogo tu, na wengine wakasalia 
na Mayahudi japo kuwa ni Waarabu. Basi baba zao waliosilimu na ndugu zao na wakubwa wao na waume zao na 
bwana zao walitaka wawatie katika Uislamu kwa nguvu. Basi wakakatazwa hapa na Mwenyezi Mungu kuwa: 
Hakuna ruhusa kumkabftsha asiyetaka, kila mtu kapewa akili ya kutambua jema na baya. Basi akifuata upotofu 
hiari yake mwenyewe, na Mungu atamtesa Akhera huko, si hapa. 

Basi umefedheheka hapa uwongo wa wale wanaozua kuwa Uislamu unalazimtsha watu kwa nguvu kuingia 
katika dini hiyo japo wenyewe hawataki. Basi Uislamu gani huo wanaousingizia hivyo? Na Uislamu ni huu 
uliyomo katika Quran — mweupe, hauna kiftcho cho chote. Lakini anayeuka kukutukana hakuchagulii tusi. 

258. Katika zama za Nabii Ibrahimu alikuwako mfa!me jabari ambaye alidai Uungu, na raia zmke 
wakamwabudu. Alipokuja Nabii Ibrahimu kufundisha dini ya haki na kuwa huyo si Mungu, alimwambia Nabii 
Ibrahimu ‘Kwani huyo Mungu wa haki hufanya nini?’ Akamwambia 'Huhuisha na kulisha.’ Akajitia pambani — 
kufanya kama kwamba hakufahamu muradi wa Nabii Ibrahimu — akamwambia ‘Na mimi pia nafanya kazi hii. 
Nitazame ninavyoifanya.’ Pale pale akaamrisha waletwe watu wawili waliostahiki kuuawa, akaamrisha auawe 
mrnoja kadka hao na mraoja asamehewe. Yakalanywa hayo. Akamwambia Nabii Ibrahimu ‘Umconaje? Si 
nimehuisha na nimeBsha?’ 

Nabii Ibrahimu alipomwona anajitia pambani kusudi alimpa jambo ambalo hawezi kulitilia pombani; 


6l 



JUZUU 3 


AL BAQARAH (2) 


TILKAR RUSULU 


amtakaye, (zaidi kuliko hivi), na Mwenyezi Mungu 
ni Mwenye wasaa mkubwa (na) Mwenye kujua. 

262. Wale wanaotoa mali zao kwa njia ya 
Mwenyezi Mungu, kisha hawafuatishii — 
waliyoyatoa — masumbulizi wala udhia, wao wana 
ujira wao kwa Mola wao, wala haitakuwa khofu juu 
yao wala hawatahuzunika. 

263. Kauli njema na kumsamehe (anayekukosa) 
ni bora kuliko sadaka inayofuatishwa na udhia. Na 
Mwenyezi Mungu ndiye Mkwasi na mpole kwa 
(viumbe vyake). 

264. Enyi mlioamini! Msiharibu sadaka zenu 
kwa masumbulizi na udhia; kama yule anayetoa mali 
yake kwa kuwaonyesha watu, wala hamwamini 
Mwenyezi Mungu wala siku ya mwisho. Basi hali 
yake ni kama hali ya jabali ambalo juu yake pana 
udongo, kisha ikalifikia (jabali hili) mvua kubwa 
(ikasukuma udongo wote huo) na ikaliacha tupu. 
Basi hawatakuwa na uweza (wa kupata) cho chote 
katika walivyovichuma; na Mwenyezi Mungu 
hawaongozi watu makafiri. 

265. Na mfano wa wale wanaotoa mali zao kwa 
kuitafuta radhi ya Mwenyezi Mungu na kujithibitisha 
nafsi zao (katika dini yake), ni kama mfano wa 
bustani iliyo mahali pa juu, ikaifikia mvua kubwa na 
ikaleta mazao yake mara mbili na zaidi, (kuliko ada 
yake); na kama haifikiwi na mvua kubwa basi mvua 
ndogo (huitoshea). Na Mwenyezi Mungu anayaona 
mnayoyatenda. 

266. Je! Mmoja wenu anapenda kuwa na bustani 
ya mitende na mizabibu ipitayo mito mbele yake, 
naye humo hupata mazao ya kila namna, na uzee 
ukamfikia, kisha ana watoto walio dhaifu; mara 
kimbunga chenye moto kikaifikia, ikaungua? 
(Anapenda mtu haya?) Hivi ndivyo Mwenyezi 
Mungu anavyokubainishieni Aya (zake) ili mpate 
kulikiri. 

267. Enyi mlioamini! Toeni katika vile vizuri 
mlivyovichuma, na katika vile tulivyokutoleeni 
katika ardhi. Wala msikusudie kutoa vilivyo vibaya, 
hali nyinyi wenyewe msingevipokea isipokuwa kwa 
kutoviangalia (Basi Mungu atapokea kibaya?). Basi 
jueni kwamba Mwenyezi Mungu ni Mkwasi na 
asifiwaye. 




' > W iy' ?•>. 'i 




: aJ i ’J$\ y cjj$ 1 


r * 
& 


akamwambia habari hii ya kutolesha Mwenyezi Mungu jua Mashariki ... . Yeye alitoleshe Magharibi kama yeye ni 
Mungu pia. Hapo akadahadan asijue la kutenda wala la kunena. 


62 



JUZUU 3 


AL BAOARAH (2) 


TILKAR RUSUL.U 


268. Shetani anakuogopesheni ufukara na 
anakuamrisheni ubakhili; na Mwenyezi Mungu 
anakuahidini msamaha utokao kwake na ihsani 
(kubwa pindi mkitoa); na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye wasaa mkubwa na Mwenye kujua 

269. (Mungu) humpa hikima (akili yenye nafuu) 
amtakaye, na aliyepewa hikima bila shaka amepewa 
kheri nyingi. Na hawakumbuki ila wenye akili. 

270. Na cho chote mtoacho au nadhiri 
mnazoweka basi Mwenyezi Mungu anajua. Na 
madhalimu (wanaodhulumu nafsi zao kwa kutotoa) 
hawatakuwa na wasaidizi. 

271. Kama mkitoa sadaka kwa dhahiri ni vizuri; 
na kama mkitoa kwa siri na kuwapa mafakiri, basi 
huo ni ubora zaidi kwenu; na atakuondoleeni 
(sehemu ya) maovu yenu (mkifanya hivyo)j na 
Mwenyezi Mungu anazo habari za (yote) 
mnayoyatenda. 

272. Si juu yako kuwaongoa; lakini Mwenyezi 
Mungu humwongoa amtakaye. (Juu yako ni 
kuongoza tu). Na mali yo yote mtakayoyatoa ni 
(faida) kwa nafsi zenu. Wala msitoe ila kwa kutafuta 
radhi ya Mwenyezi Mungu. Na mali yo yote 
mtakayotoa mtarudishiwa kamili (thawabu zake), 
wala hamtadhulumiwa. 


i * iUaJ } kjLa, 

waL.kpk jy>y & /'>«• I uay y • 

f/ / J, " |' w * - 

Uj c v-5 


\s;. $&%&&&&& -ili! 

iit. i^ /■ r ** u i 1 1 / /r»-? 1 >$i / / j 

«U.J / Lw' 2J. ^yUUJ 
*. JU - < ? 




273. (Wapewe hizo sadaka) mafakiri waliozuiwa 
katika njia za Mwenyezi Mungu, wasioweza kwenda 
huko na huko katika ardhi (kufanya kazi ya kutafuta 
riziki); asiyewajua hali zao anawadhania kuwa ni 
matajiri kwa sababu ya kujizuia kwao (na kuomba). 
Utawafahamu (kuwa wahitaji) kwa alama zao 
(zinazoonyesha ufakiri, lakini) hawawaombi watu 
wakafanya ung } ang 5 anizi. Na mali yo yote 
mnayoyatoa, basi kwa yakini Mwenyezi Mungu 
anayajua (atakulipeni). 

274. Wale watowao mali zao usiku na mchana, 
kwa siri na dhahiri, wana ujira wao kwa Mola wao; 
wala haitakuwa khofu juu yao wala hawatahuzunika. 


259. Mtu huyo na wenziwe wa zama zake walikuwa wakikaiaa katakata kuwa viumbe watafufuliwa. Wakiona 
kuwa jambo hilo ni muhali kabisa. Basi Mwenyezi Mungu aiimwonyesha hayo katika nafsi yake ili ende 
akawahadithie hao wenziwe waliokuwa pamoja na yeye, na yeye akawa mkubwa wao. Na aliyewaAkilishia ujumbc 
wa Mungu huu ni Mtume aliyekuwa zama zao. 

260. Nabii Ibrahimu alitamani aone namna gani watafufuka waliokufa-ili izidi nguvu imani yake. Basi 
Mwenyezi Mungu alimwamrisha awachinjc ndege wane wa kabila mbali mbali. Kisha aviparaganyeparaganye 
viungo vyao-vya huyu vyende kwa yule na vya yule vyendc kwa huyo. Kisha avigawe' viungo hivvo sehemu 4. 
Kila sehemu aiweke katika jabali moja. Kisha awete. Ataona ktla kiungo cha ndege mahsusi kinakimbilu viungo 




1 s u s sssa^ 


63 



JUZUU 3 


AL BAQARAH (2) 


TILKAR RUSULU 


275. Wale wanaokula riba, hawasimami 
(kuendesha yao) ila kama anavyosimama yule 
ambaye Shetani kamzuga kwa kumsawaa; (wako 
mbioni tu, hawana kituo). (Na) haya ni kwa sababu 
wamesema, “Biashara ni kama riba”, hali 
Mwenyezi Mungu ameihalalisha biashara na 
kaiharimisha riba. Na aliyeiikiwa na mauidha kutoka 
kwa Mola wake (ya huku kukatazwa riba), kisha 
akajizuia, basi yamekwisha mthibitikia yale (mali) 
yaliyopita (aliyokwisha yapata); na hukumu yake iko 
kwa Mwenyezi Mungu. Lakini wanaorejea (kula 
riba) basi hao ndio watu wa Motoni, humo watakaa 
milele. 

276. Mwenyezi Mungu huyafutia (baraka mali 
ya) riba: na huyatia baraka (mali yanayotolewa) 
sadaka. Na Mwenyezi Mungu hampendi kila kafiri 
(na) afanyae dhambi. 

277. Hakika wale walioamini na kufanya viiendo 
vizuri na kusimamisha Sala na kutoa Zaka, wao 
watapata ujira wao kwa Mola wao, wala haitakuwa 
khofu juu yao, wala hawatahuzunika. 

278. Enyi mlioamini! Mcheni Mwenyezi Mungu, 
na acheni yaliyobakia katika riba, ikiwa mmeamini. 

279. Na kama hamtafanya (hivyo), basi 
fahamuni mtakuwa na vita na Mwenyezi Mungu na 
Mtume wake. Na mkiwa mmetubu, basi mtapata 
rasilmali zenu; msidhulumu wala msidhulumiwe. 

280. Na kama (mkopi) ana dhiki, basi (mdai) 
angoje rhpaka afarijike. Na kama nyinyi (mnaodai 


* jaww&jBh ’ 4 \ 

»<Ja3ui U 




■> 


')S)\y>\ 

& uS&ti; 

-■"7 " ‘l | -'■> • >'• ' & * I " 


vyengine vya ndege huyo. Pale pale wakawa ndege wahai kama walivyokuwa. Na wengine .wanafasiri vyengine. 

Tazama khiana ya Makadiyani katika kuifasin Aya hii waliyoifanya kuwa ni ya 261. Wamesema: "Fasurhunna 
tlatka." Maneno haya yametafsiriwa “Uwazoezeshe kwako” siyo “Uwakatekate na uwakoroge” kama 
walivyofasiri baadhi ya watu. Makadiyani wana yakini kuwa Aya hii imefasiriwa kwa tafsiri zote mbili hizo, bali 
hiyo tafsiri ya kukatakata na kukoroga ndiyo iliyofuatwa na wafasiri wengi zaidi — na zote mbili sawa sawa. Wao 
wanakataa wanasema kuwa hiyo tafsiri ya pili “Siyo.” Na yote haya ni kule kukanusha kwao uweza wa Mwenyezi 
Mungu wa kufufua — hapa ulimwenguni — baadhi ya waliokufa; kwa ajili ya kuonyesha miujiza yake Mwenyewe 
Mwenyezi Mungu. Na tumeyavunja haya katika Aya ya $6 ya Suratul Baqarah. Wamesema “Siyo”, na hali ya 
kuwa tafsiri hiyo imetajwa katika vitabu vyote vya (1) tafsiri ya Quran, kama Jalalcyn, na vitabu vyote vya (2> 
kufasiri maneno magumu ya Quran, kama Al Mujradat kama Uivyotaja ile tafsiri ya kwanza pia, na vitabu vyote 
vya (3) kufasiri maneno ya Kiarabu (Madictionary) vilivyotungwa na Waislamu, kama Al Qamus, kama ilivyotaja 
ile tafsiri ya kwanza pia na (4) vilivyotungwa na hata wasiokuwa Waislamu, kama Al Munjid, kama ilivyotaja ile 
tafsiri ya kwanza pia. Na wao Makadiyani wakawa na mdomo mpana wa kusema uwongo kuwa hiyo “Siyo” tafsiri 
ya tamko hilo! Wanataluta hizaya makusudi; nayo inawafika. 

Kwa ajili ya kule kule kukanusha kwao uweza wa Mwenyezi Mungu kuwafufua baadhi ya viumbe vyake papa 
hapa ulimwenguni (kisha akavifisha tena) kwa ajili ya kuonyesha miujiza yake, ndiyo Makadiyani wameipindua 
chini juu Aya hii waiioifanya kuwa ya 260 wakasema; “Njozi hiyo . Ati maneno hayo yote ni ndoto si kweli! 


64 


/Ajij 


JU2UU 3 


AL BAOARAH (2) 


TIIKAR RUSULU 


mkizisamehe deni zenu) mkazifanya sadaka, basi ni 
bora kwenu. Ikiwa mnajua haya (basi fanyeni). 

281. Na iogopeni Siku ambayo mtarudishwa kwa 
Mwenyezi Mungu, kisha viumbe wote watalipwa 
kwa ukamilifu yote waliyoyachuma; nao 
hawatadhulumiwa. 

282. Enyi mlioamini! Mnapokopeshana deni 
kwa muda uliowekwa, basi iandikeni. Na mwandishi 
aandike baina yenu kwa uadilifu, wala mwandishi 
asikatae kuandika; kama alivyomfunza Mwenyezi 
Mungu hivyo; basi naandike. Na ayatamke (maneno 
hayo ya kuandikwa hivyo, mkopa) ambaye juu yake 
iko haki; naye amwogope Mwenyezi Mungu, Mola 
wake; wala asipunguze cho chote ndani yake. Na 
kama yule ambaye juu yake iko Haki (mkopaji) ni 
mpumbavu au mnyonge au yeye hawezi kuandikisha 
mwenyewe basi aandikishe msimamizi wake (yule 
mtu anayemwendeshea mambo yake) kwa uadilifu. 
Na mshuhudishe mashahidi wawili katika watu wenu 
wanaume (Waislamu). Lakini ikiwa hakuna 
wanaume wawili, basi mwanamume mmoja na 
wanawake wawili (watatosha); katika wale 
mnaowakubali kuwa mashahidi. Ili kama mmoja 
wao (katika wale wanawake) akipotea, mmoja wao 
amkumbushe mwingine. Na mashahidi wasikatae 
waitwapo. Wala msipuze kuiandika (hiyo deni), 
ikiwa ndogo au kubwa mpaka muda wake; hayo (ya 
kuandika) ndiyo bora mbele ya Mwenyezi Mungu, 
na imara zaidi kwa ushahidi, na pia ni ya kupelekea 
kuwa msiwe na shaka. Ila ikiwa ni biashara 
iliyohudhuria mnayopeana baina yenu, basi si vibaya 
kwenu msipoiandika. Na shuhudisheni 
mnapouziana. Wala asitiwe taabuni mwandishi wala 
shahidi. Na kama mkifanya hivyo; basi hakika hilo 
ni kosa kwenu. Na mwogopeni Mwenyezi Mungu. 
Na Mwenyezi Mungu anakuilimisheni; na Mwenyezi 
Mungu ni Mjuzi wa kila kitu. 


jy u>j i^aj* j 

t * 1 *< S, > ? K ' 1 s s r ✓ r 

4A- 

. ... a u /14 m S . > / > y ^ 


t 





- w- T r. - - - 

iji) » 


Ukatiri mkubwa kwdi kwdi huu — kuinpindulia Mwenyewe Mwenyezi Mungu maneno yake wakasema: “Kama 
ilivyoelezwa ndoto ya Nabii Yusuf.” Kuko wapi kunasibishwa haya ya hakika (kimacho si kaiika ndoto) na ndoto 
ya Nabii YusuP Katika ndoto ya Nabii Yusuf, Mwenyewe Mwenyezi Mungu amesema "Ruuyaa ” (Ndoto). Na 
akalikariri tamko hilo humo katika kisa cha Nabii Yusuf. Liko wapi — katika kisa hiki — tamko la " Ruuyaa "? 
Khatari kabisa watu hawa juu ya Waislamu na dini yao. Lakini Mwenyezi Mungu hatasimama nao Inshaallah. 

261-267. Hizi zote ni Aya za kuhimiza kutoa katika njia za kheri na za kuonyesha fadhila anazowapa 
Mwenyezi Mungu kwa kufanya hayo; takini kwa sharti wafanye (a) kwa ajili ya Mwenyezi Mungu — isiwe 
kuonyesha watu tu. Na wawe wanatoa 'b) vilivyo vizuri. Wakitoa visivyokuwa vizuri hawatapata thawabu kubwa 
namna hiyo. Wala (c) isiwe kuwaudhi hao wanaowapa wala (d) kuwasumbulia. Ikiwa si hivyo basi hapana thawabu 
ila khasara tu. Na maneno mazuri yatakuwa bora kuliko sadaka htzo na (e) kwa sharti kiwe hicho unachokitoa cha 
halali yako. 


) 


65 



JUZUU 3 


AL BAOARAH ( 2 ) 


TILKAR RUSULU 


283. Na kama mkiwa safarini na hamkupata 
mwandishi, basi (mdai) apewe (astakabadhishwe) 
(kitu kiwe) rahani mikononi mwake. Na kama 
mmoja wenu amewekewa amana na mwingine, basi 
aliyeaminiwa airudishe amana ya mwenzake, na 
amche Mwenyezi Mungu, Mola wake. Wala 
msihche ushahidi (japo juu ya nafsi zenu)i Na 
atakaeHcha basi hakika moyo wake ni wenye kuingia 
dhambini. Na Mwenyezi Mungu huyajua (yote) 
mnayoyatenda. 

284. (Vyote) vilivyomo mbinguni na vilivyomo 
ardhini ni vya Mwenyezi Mungu. Na kama 
mkidhihirisha yaliyomo katika nyoyo zenu, au 
mkiyattcha, Mwenyezi Mungu aiakultakeni hisabu ya 
(yote) hayoj kisha amsamehe amtakaye (kwa kuwa 
katubia) na amuadhibu amtakaye (kwa kuwa 
hakutubia). Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye uweza 
juu ya kila kitu. . 

285. Mtume ameamini yaliyotercmshwa kwake 
kutoka kwa Mola wake, na Waislamu, (pia 
wameamini hayo): wote wamemwamini Mwenyezi 
Mungu, na Malaika wake, na Vitabu vyake, na 
Mitume yake; (nao hao Waislamu na Mtume wao 
husema), “Hatutafautishi baina ya yo yote katika 






l ) p' o*' 


268-271. Hap> Mwenyezi Mungu anawapa moyo mkubwa watoao kuwa Kila Wakitoa na Mungu 
aiawazidishia-, na anawahadharisha na kusikilua wasiwasi wa Shetani anaoutia katika nyoyo zao kuwa 'Mkitoa 
Mtaishiwa.’ Basi Mungu anawaambia ‘Toeni tu wala Hamtaishiwa, bali mtatengenekewa duniani na Akhera ’ 

270. Nadhiri ya kusema ‘Nikikipata kitu tiilani nitafanya jamb* fulam’ au 'Akipona mtu wangu nitatoa . 
na kama hivi hili si jambo Iinalopendeza katika Sharu, japo kuwa watu wengi wanaiifanya na wakaona wanafanya 
jambo lililosuniwa na Sharia, kumbe ktnyume chake. Ni lenye kubeuliwa. 

Hii inaitwa 'Nadhrul Mujaazaa’; ya kumlipa Mungu kwa kitendo atakachokufanyia. Umserna ‘Akmifanyia 
langu hili na mimi lake nitamfanyia na kama hakunifanyia na mimi simfanyii’. 

Basi Mtume KAIKATAZA Nadhirt hii na akasema kuwa Nadhiri hii haileti kheri ila ni sababu ya bakhib kutoa 
ambacho asingekitoa ila kwa kuwa yeye nayc kupewa Hadithi hii wameipokea Maimamu hawa: A 1 Bukhary, 
Muslim na wengine wote. 

Na watu huzishughuliku Nadhtri hizi Kuztweka na Kuziondowa; zikaanguka nyali na visomo vya kuteua, 
(kuchagua) khasa Suraiud Dahr, wakiona ‘YUUFUUNA BINNADHRl’ iliyomo katika Aya yake ya 7 ndivyo 
muradi hayo wanayoyafanya, WaJa sivyo. Tazama muradi wake kwenye tafsiri yetu hii. 

Nadhiri inayopendwa na shana kuwa Mwenyeri Mungu kakufanyia unaloliuka ukafanya jambo la khert kwa 
kumshukuru neema hiyo aJiyokutcremshia; sio kuagana Naye mbele - Uktnifanyia Nitakufanyia. 

Ni juu ya hivi; Ukiweka Nadhiri namna htzi sharti utckeleze ultiolisema ili usikusanye mawili — 

(a) Lisilokuwa ndilo na 

(b) Kutotimiza waadt. 

272. Hapa anaambtwa Mtume na ktJa mwamrisha mema na kukataza mabaya — kuwa lililo tuu yao ni 
kuHkisha hizo amrt na makatazo. Wala hapana tuu yao madhara yo yote kama hawatafuatwa. Wao watapata 
thawabu zao za huko kuamrisha na kukataza iapokuwa hawakustkiltzwa. 

273 Hapa wanabatntshwa watu ambao ni bora kuwapa sadaka zako — wawe mastktm kweli na wawe watu wa 
dini. 

27 $. Hizi nt Aya za Kuharimisha Kukopesha kwa Riba Mwenyezi Mungu amemuhadidt kweli kweli mlaji 
riba — amemwambia ajijuvye kuwa yumo kaiika vua baina yake yeye na Mwenyezi Mungu. Makamio makubwa 


66 


JU2UU 3 


AL BAQARAH (2) 


TILKAR RUSULU 


Mitume yake (wote tunawaamini).” Na husema: 
“Tumesikia na tumetii. (Tunakuomba) msamaha, 
Mola wetu! Na marejeo ni kwako.” 

286. Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi yo yote 
ila yaliyo sawa na uweza wake. (Faida ya) yale 
iliyoyachuma (hiyo nafsi) ni yake na hasara ya yale 
ihyoyachuma ni juu yake. (Husema)'. “Mola wetu! 




csr uitj? 


kabisa kama ya waJe Maharamia Wezi wa kukatwa Mikono na Miguu yao, Wanaowashambulia Watu 
Wakawanyang’anya Chao na Wakawatoa Roho zao. Basi na Walaji Riba wamewekwa kattka daraja hii. Na 
hapana shaka kuwa Walaji Riba wanakhasiri vya watu na wanatoa Roho zao. 

lliposemwa yamekwisha mthibitikia yale tmali) yaliyopiia (aliyokwisha yapaia) wamekusudiwa wale makaliri 
waliokuwa wakila Riba kabla ya kuja Sharia ya kuwabainishia kuwa hayo ni haramu. Basi wao wanaambiwa kuwa 
tangu sasa — baada kwisha kupaia habari hii — wasipokee Riba kwa hizo mali wanazozidai. Wapokee kile kile 
walichokikopesha. Na Riba walizozila kabla ya hapo hawaambiwi wawarejeshee wenyewe. Lakini amescma 
Mwenyewe Mwcnyezi Mungu kuwa amri yao huko Akhera iko mikononi Kwake (Mwenyezi Mungu) — anajua 
Mwenyewe ya kufanya. Na hukumu hii imetajwa tena katika Aya ya 27S 

Ama mlan Riba baada ya kuja dini ya Uislamu — anapotubia ili asalimike na hiyo adhabu kubwa kabisa ya 
Mwcnyc/i Mungu aliyowaekca Walaji Riba — inampasa awarejeshee wenyewe wote Riba yote ile aliyoichukua 
kwao — apsa/ie kile kile chake tu alichowakopesha, pasina kuzidisha senti moja. Na kama wamekufa awape 
mawarithi wao Na ikiwa hawana mawarithi wawaiumilie mali yao hayo katika njia za khcri. Si. ‘yaliyopita 
yamekwisha kupna ’ 

Hukumu hii imebainishwa katika Aya ya 279 - 

280. Kama walivyoamrishwa wawakopeshe watu pasina riba ndivyo wanavyoamrishwa wawasitahamilie hao 
wanaowadai — japo muda ukifika-maadam wamo katika dhiki bado. Na wanashawikishwa wawasamehe khasa, 
wasiwadai maisha yao, hata baada ya kutengcnekewa. 

282. Ilapa wanahimizwa watu waandikiane wanapokopeshana ili isiwe mzozo na kukanushiana baadaye-hata 
ktkiwa kiiu ktdogo waandikiane pia. 

Na hapo wanapokwenda kuandikiana awe yule aliyekopa ndiye msemaji wa maneno haya ya deni. Inachelewa 
asije akaiamka yule mkopeshaji — akaongeza kitu — na huyo mkopa akaona haya kumre|eza kwani Uso Wa 
Kufadhiliwa Uchini. Na wanaambiwa wale wajuzi wa kuandika kuwa wasikatae kuwaandikia wale wasiojua 
kuandika. Watu ni Kufaana. 

Na kama walivyoambiwa Waandike ndivyo wanavyoambiwa Washuhudishe vile vile — juu ya kuwa 
wameandika. Na wale mashahidi watie sahihi zao humo. 

Na mashahidi sharti wawe wanaume wawili Waislamu. Wakikosekana wanaume baai kila mahala pa 
mwanamume mmoja iwe wanawake wawili, kwani hifdhi za wanawake ni ndogo kuliko za wanaume. Na 
wanaambiwa watu kuwa wasikatae kuwa mashahidi kwani kushuhudia ni jambo la kheri — jambo la kuthibitisha 
haki au kukanusha batili. Basi wajibu ifanywe. 

Ama biashara ya kupeana mkono kwa mkono htyo haishuruiiziwi kuandikiana lakuii. iwekewe mashahidi. 

Na ilipoambiwa ‘Asiiiwe taabuni mwandishi wala shahidi’ ni kuonyesha kwamba ikiwa kazi hiyo ya kuandika au 
ya kwenda kushuhudiliwa itawachukulia muda mrefu hao mashahidi na hao waandishi na itawazuilia na kutafuta 
riziki yao ya wakati huo; basi wapewe ijara. 

Makadtyani wamepotoa hapa kwcnye hii Aya waliyosema kuwa ni ya 283 kattka habari za mashahtdi. Mwenyezi 
Mungu amesema "ShahyJayn Min Rijaalikum ” (Mashahidi wawili katika wanaume wenu) yaani Waislamu. 
Mpaka muwakose mashahidi walio Waislamu ndipo muweke mashahidi wasiokuwa Waislamu, kama tlivyo katika 
Aya ya 106 ya Suratul Maida na nyinginezo. Wao katika Aya hii ya Suratul Bagarah waliyoita ya 283 
wamcandika hivi: “yaani mashahidi wawe watu wenu wanaokaa mahali mlipo, wasiwe wageni ili wakitakiwa kutoa 
ushahidi watokee mara moja”. Lakini walipoftka Aya to6 ya Suratul Maida (waliyoifanya ya 107) walihiztka 
wakakiri kuwa mashahidi sharti wawe Waislamu ila wakati wa kutompata Mwislamu kama katika safari. Lakini 
walijitia pambani wakaandika kuwa maneno hayo kayasema Kadhi maarufu, Shureh. La! Mambo haya 
hakuyasema Kadhi Shureh wala mwingineo; haya kayasema Mwenyewe Mwenyezi Mungu kama ya!ivyo hapo 
kwcnye hiyo Aya ya 106 ya Suratul Maida na nyinginezo. 

283. Na hapa inaambiwa kwamba watu wakiwa mahali ambapo hapana mwandishi na wamekopeshana, bast 


67 


JUZUU 3 


AL BAOARAH (2) 


TILKAR RUSULU 


Usitutese kama tukisahau (tukaacha yaliyo mema) au 
tukikosa (tukafanya mabaya). Mola wetu! Na 
usitubebeshe mzigo kama uliowabebesha wale 
waliokuwa kabla yetu. Mola wetu! Usitutwike 
tusiyoyaweza, na utusamehe, na utughufirie, na 
uturehemu. Wewe ndiye Mlinzi wetu. Basi tusaidie 
juu ya watu makafiri.” 


f 



yule aliyekopeshwa atowe kitu ampe yule aliyemkopesha kiwe amana (rahani) katika mkono wake. Atakapompa 
haki yake na yeye atamrejeshea kitu chake. Na akishindwa kumpa kitauzwa na hakimu alipwe yeye mdai haki 
yake, na kinachosalia apewe mwenyewe aliyekuwa akidaiwa. 

Hii ndiyo faida ya kupokea rahani katika Uislamu — kuwa anaposhindwa kulipa kinauzwa kitu kile na Serikali, 
analipwa haki yake huyo anayedai, na kinachosalia anarejeshewa mwenyewe. Sio ukitimia muda iwe mdat (mwenye 
deni) kukUilisi chote wala si kuwa yeye mdai — katika muda wa deni — anatumia ghila yake kitu hicho 
kilichowekwa rahani. Hiyo ni riba, siyo rahani iliyokubalishwa katika Sharia. 

285. Hizi Aya mbili za Amanar Rasul — Aya ya 285 na 286 — ni Aya zenye Tadhila kubwa kabisa kama ile 
Ayatul Kursiy 255. Na imehimizwa kusomwa mwahala mle mlimosuniwa kusomwa ile Ayatul Kursiy. 

Aya hizi 2 zinaonyesha baadhi ya sifa za Wgislamu na mambo yao wanayoyaamini. Na moja katika hayo ni 
kuwa wanawakubali Mitume wote wa Mwenyezi Mungu waliokuwa KABLA ya Nabii Muhammad. Quran yote 
inasema 'minqabUha’ yaani waliokuwa kabla yako. 

Kama alivyobainisha hivi Mwenyezi Mungu katika Quran yote — kuwa Mitume wote walipewa Utume kabla ya 
Nabii Muhammad. Yeye Nabii Muhammad ndiye wa Mwisho — Khaataman Nabiyyin. Asiyesadiki hivi 
akamsadiki anayejisingizia kuwa kapewa Utume Baada ya Nabii Muhammad basi mtu huyo ni kaftri pamoja na 
huyo mtume wake. Waislamu hawamkatai hata mmoja katika Watume (Mitume) waliokuwa kabla ya Nabii 
Muhammad, ila wanaitakidi kuwa Sharia zao za mambo ya Kufanya sasa hazifuatwt. Hizi ni zama za kufuata 
Sharia aliyokuja nayo Nabii Muhammad kauka mambo ya Kufanya. Ama kattka mambo ya Itikadi Mitume wote 
wamekuja na Sharia namna moja, kama alivyoscma Mwenyezi Mungu katika Aya ya 13 ya Suratish Shura (na 
katika Sura nyengin«zo). 

Na Aya hizi za 283 na 286 zinafundisha vile vile baadhi ya Adabu za Uislamu na Dua za kuomba. Na ni za 
Kutaja fadhila za Mwenyezi Mungu zilizoko juu ya waja Wake — kuwa Hawakalihshi wasiyoyaweza, bali hata 
‘Magumu sana’ tu hawakaltAshi. AnawakaliHsha yaliyo mepesi kwao. Wala hawatesi wanapofanya jambo kwa 
kusahau au kwa Dharura kubwa. Na kuonyesha vile vile kuwa mzee hatateswa kwa kosa la mtoto wala mtoto 
hatateswa kwa kosa la mzee wala . . . kwa kosa la . . . Kila mtu ana lawama za amali zake mwenycwe — si za mtu 
mwengine. Lakini juu yake kuamrisha mema na kukataza mabaya — si juu yake wakitofuata. 

Soma kwa urefu habari ya mwanaharamu katika maelezo ya Aya ya 15 ya Bani Israel. 


68 



JUZUU 3 TILKAR RUSULU 



Ina Ava 200 


SURAT AALI IMRAN 

( Imeteremka Madina) 


Ina Makara 20 


t* 

435i 


Kwa jina la Mwenye/i Mungu Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Alif Lam Mym. 

2 . Mwenye/i Mungu, hakuna aabudiwaye kwa 
haki isipokuwa Yeye — Mwenye uhai wa milele, na 
Mwendeshaji wa mambo yote. 

3. Amekuteremshia Kitabu kwa haki, 
kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake. Na 
aliteremsha Taurati na Injili. 

4. Zamani — ziwe uwongozi kwa watu. Na 
akateremsha vitabu vyengine vya kupambanua baina 
ya haki na batili. Hakika wale waliozikufuru Aya za 
Mwenyezi Mungu watakuwa na adhabu kali; na 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye nguvu na Mwenye 
kulipa. 

5. Bila . shaka Mwenyezi Mungu Kwake 
hakilichiki cho chote kilichomo ardhini wala 
kilichomo mbinguni. 

6. Yeye ndiye anayekutengenezeni sura 
matumboni jinsi apendavyo. Hakuna aabudiwaye ila 
yeye, Mwenye nguvu na Mwenye hikima. 

7. Yeye ndiye aliyekuteremshia Kitabu (hiki 
Quran). Ndani yake zimo Aya Muhkam (nyepesi 
kufahamika) ambazo ndizo msingi (asili) wa Kitabu 
(hiki). Na ziko nyingine Mutashaabihat 
(zinababaisha, kama habari za Akhera, za Peponi na 
Motoni na mengineyo ambayo yamekhusika na 
Roho). Wale ambao nyoyoni mwao mna upotofu 
wanafuata zile zinazobabaisha kwa kutaka 
kuwaharibu watu na kutaka kujua hakika yake vipi. 
na hakuna ajuaye hakika yake vipij ila Mwenyezi 
Mungu. Na wale waliozama katika ilimu husema: 

“Tumeziamini, zote zimetoka kwa Mola wetu.” Na 
hawakumbuki isipokuwa wen ye akili. 

t. Tumekwishabaimsha muradi wake katika mwanzo wa Suratil Baqarah. 

2. Matina mawili haya ‘Alhayyul Qayyum' katika majina makubwa kabisa katika Majina ya Mwenyezt 
Mungu. 

3. lliposemwa ‘Kir.achosadikisha yaiiyokuwa kabla yake’ ui kuonyesha — kama vile tulivyobamisha katika 
Aya ya 285 ya Surattl Baqarah — kuwa 'Katika mambo ya Itikadi Mitume wote wamekuja na Dini moja.’ 

7. Basi watu wasijiiaiize kwa hizo Aya chache Muta>haabihat. 


jw' irk cii 

4- V • J?3 4 J Jw ci) 

1 7 s? 19 + ?. s • 

' ) aJL^. 

OwJ *~csj i J_j; t j Jji yJ 

«)i>i -i 3JXki 

ity . *Xt | 
iCO 1 4 -cj il 3 
VijXL'C/ oO&i ■$ 


69 



JUZUU 3 


AAl I IMRAN (3) 


riLKAR RUSUt U 


8. (Hao wenye akili husema) “Moia wetu! 
Usizipotoe nyoyo zetu baada ya kutuongoza, na 
utupe rehema itokayo kwako; hakika Wewe ndiwe 
Mpaji mkuu.” 

9. “Mola wetu! Wewe ndiwe Mkusanyaji wa 
watu katika Siku isiyo na shaka ndani yake. Hakika 
Mwenyezi Mungu havunji miadi.” 

10. Kwa hakika wale waliokufuru, mali zao 
hazitawafaa wala watoto wao hata kidigo kwa 
Mwenyezi Mungu; na hao (watakuwa) kuni za 
Moto 

1 1 . (Mwendo wa hawa makafiri wa uma wako 
Nabii Muhammad, ni) sawa na mwendo wa watu wa 
Firauni na wale waliokuwa kabla yao. 
Walikadhibisha Aya zetu. Kwa hivyo Mwenyezi 
Mungu aliwatia adabu kwa sababu ya madhambi 
yao; na Mwenyezi Mungu ni Mkali wa kuadhibu. 

12. Waambie wale waliokufuru: “Karibuni hivi 
mtashindwa na mtakusanywa mtiwe kwenye 
Jahannam; nacho ni kikao kibaya kabisa.” 

13. Hakika imepatikana alama kubwa kwenu 
(nyinyi) katika yale makundi mawili yaliyokutana 
(Siku ya Vita vya Badr); kundi moja likipigana 
katika njia ya Mwenyezi Mungu, na jingine makaHri. 
(Makafiri) wakawaona (Waislamu) zaidi kuliko wao 
mara mbili kwa kuona kwa macho; na Mwenyezi 
Mungu humtia nguvu, kwa nusra yake, amtakaye 
Kwa yakini katika hayo yako mazingatio (makubwa) 
kwa wenye busara. 

14. Watu wametiwa huba ya kupenda 
wanawake na watoto na mirundi ya dhahabu na 
fedha, na farasi wanaotunzwa vizuri, na wanyama na 
mashamba. Na hayo ni matumizi ya maisha ya 
katika dunia; na kwa Mwenyezi Mungu ndiko 
kwenye marejeo mazuri. 

15. Sema: “Nikwambieni yaliyo bora kuliko 
hivyo?” Kwa ajili ya wamchao Mungu ziko bustani 
kwa Mola wao, zipitazo mito mbele yake. Watakaa 
humo milele na wake (zao) Waliotakaswa (na kila 
uchafu na kila ubaya). Na wana radhi ya Mwenyezi 
Mungu; na Mwenyezi Mungu anawaona (wote) waja 
(Wake). 


&&& 

0o\i»3\tv.vp 

© 

Ji(5< jij 

ctioJI }&> 1 H 

o'j 4}5 sS^JkHp ? 1 


13. Siku ya vita vya Badr Waislamu waiikuwa watu 300 hivi, wasiokuwa na silaha kamili. Na makahri 
walikuwa watu 1000 waliojizatiti barabara. Lakini walipokuja kukabihana, Mwenyezi Mungu aliwafanyisha wengi 
wale Waislamu katika macho ya makaTtri. MakaHri wakawaona kuwa ni watu 2000; (yaani mara mbili kuliko 
wao), na hali ya kuwa ni 300 tu. Basi wakafanya woga uao makaftri na wakashindwa kwa ajtli ya huo woga na 
mengineyo. 


70 



JUZUU 3 


AALI IMRAN (3) 


TILK.AR RUSULU 


16. Ambao wanasema: “Mola wetu! Hakika 
sisi tumeamini, basi tughufirie madhambi yetu, na 
tuepushe na adhabu ya moto.” 

17. Wafanyao subira, na wasemao kweli, na 
wanaotii. na watoao (sadaka). na waombao maghufira 
saa za kabla ya alfajiri. 

18. Mwenyezi Mungu ameshuhudia ya kwamba 
hakuna aabudiwaye kwa haki ila Yeye tu. Na 
Malaika na wenye ilimu, (wote wameshuhudia 
hayo); (Yeye) ndiye Mwenye kusimamisha uadilifu. 
llakuna aabudiwaye kwa haki isipikuwa Yeye, 
Mwenye nguvu na' Mwenye hikima. 

19. Bila shaka dini <.ya haki) mbele ya 
Mwenyezi Mungu ni Uislumu. Na waliopewa Kitabu 
(Mayahudi na Manasara) hawakukhitalifiana ila 
baada ya kuwajia ilimu. (Walikhitalifiana) kwa 
sababu ya uhasidi uliokuwa baina yao. Na 
anayezikataa Aya za Mwenyezi Mungu (mara moja 
Mwenyezi Mungu atamuadhibu huko Akhera), na 
Mwenyezi Mungu ni Mwepesi wa kuhisabu. 

20. Na kama (makafiri) wakikuhoji, basi sema: 
tc Nimeuelekeza uso wangu kwa Mwenyezi Mungu. 
Na walionifuata (wamefanya vivyo hivyo).” Na 
waambie wale waliopewa Kitabu na wale wasio na 
ilimu (makafiri wa Kiarabu na wengineo): “Je, 
mmejisalimisha (kwa Mungu)?” Kama 
wakijisalimisha wameongoka; na kama 
wakikengeuka, basi juu yako ni kufikisha tu. (Kama 
hawatafuata, lawama itawafika wenyewe). Na 
Mwenyezi Mungu anawaona (Mwenyewe) waja 
(Wake). 


«35i ojjie tu W& 

j tyo» 1 ' 

1 

<2$5i ulsiiCy 

JLii yJJ & Sj 

j is*s * }££ 


'y'*' ‘t !^ 1 
liij-kiias ui-y ijjp 

i 


21. Wale wanaozikataa Aya za Mwenyezi 
Mungu, na wakawauwa Manabii pasipo haki, na 
wakawaua watu wanaoamrisha mambo ya haki, 
wapashe habari ya adhabu kali (inayowangoja). 

22. Hao ndio ambao vitendo vyao vimeharibika 
katika dunia na Akhera. Nao hawatapata wasaidizi. 

23. Huwaoni wale waliopewa (kufahamu) 
sehemu ya Kitabu (cha Mwenyezi Mungu. 
Mayahudi na Manasara) wanaitwa kukiendea Kitabu 
cha Mwenyezi Mungu ili kiwahukumu (haki) bama 
yao; kisha taifa moja miongoni mwao hukengeuka? 
Nao (daima) ni wenye kukengeuka tu. 


o’M$i fi< SJjJS 

i' 


16-17. Hapa Mwcnyczi Mungu anataja baadhi ya sita nzun za kusdlka Mwislamu mwema. Basi natusiTikc 


nazo. 


e 


71 



JUZUU 3 


AALI IMRAN U) 


TILKAR RUSULIJ 


24. Hayo (ya kutojali maamrisho ya Mwenyezi 
Mungu wala makatazo yake) ni kwa sababu 
walisema: “Hautatugusa Moto isipokuwa kwa siku 
chache-, 5 ’ na yakawadanganya katika dini yao yale 
waliyokuwa wakiyazua: (kuwa watasamehewa au 
watakaa siku chache tu Motoni). 

25. Basi itakuwaje tutakapowakusanya Siku 
ambayc hapana shaka kuja kwake? Na kila nafsi 
italipwa kwa ukamilifu kila iliyochuma; nao 
hawatadhulumiwa. 

26. Sema (katika kumsifu Mwenyezi Mungu): 
“Ee Mola, uliyemiliki ufalme wote! Humpa ufalme 
umtakaye, na humwondolea ufalme umtakaye, na 
humtukuza umtakaye, na humdhalilisha umtakaye; 
kheri imo mkononi mwako. Bila shaka Wewe ni 
Mwenye uweza juu ya kila kitu.” 

27. “(Wewe) huuingiza usiku katika mchana 
(ukawa mchana mrefu siku za joto), na huuingiza 
mchana katika usiku (usiku ukawa mrefu siku za 
baridi), na hutoa aliye hai katika yule asiye na uhai, 
na hutoa mfu katika yule aliye hai; na humpa riziki 
umtakaye bila hisabu.” 

28. Walioamini wasiwafanye makafiri kuwa 
wapenzi wao (wa kuwapa siri zao) badala ya 
(Waislamu wenziwao). Na atakayefanya hivyo, basi 
hatakuwa na cho chote mbele ya Mwenyezi Mungu. 
Ila (ikiwa mnafanya uraHki nao wa juu juu tu hivi) 
kwa ajili ya kujilinda na shari zao. Na,Mwenyezi 
Mungu anakutahadharisheni na adhabu yake. Na 
marejeo ni kwa Mwenyezi Mungu (ya nyote nyiye na 
wengineo). 

29. Sema: “Kama mkificha yaliyomo vifuani 
mwenu au mkiyadhihirisha (Mungu atakulipeni tu 
kwani) Mwenyezi Mungu anayajua; na anayajua 
yaliyomo mbinguni na yaliyomo ardhini; na 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye uweza juu ya kila 
kitu. 

, 30. Siku ambayo kila nafsi itakuta mema 
iliyoyafanya yamehudhurishwa, na pia ubaya 
ilioufanya. Itapenda lau kungekuwa na masafa 
marefu baina ya ubaya huo na yeye. Na Mwenyezi 
Mungu anakutahadharisheni na adhabu yake. Na 
Mwenyezi Mungu ni Mpole kwa waja (wake). 


Uti.1 Ti jGli £23^ ijltS 


_ ' •» »6 » ✓ 





1 

^J^j 



UJjrJ 


}}&? 1 V 

uri cJ4» 


S 4JJ' $ ipiij 


24. Na kuna katika Waislamu wanaoghurika kwa maneno yasiyokuwa sahihi wakafanya mabaya bila ya kujali 
kwa kuona kuwa watasamehewa tu kwa. ajili ya hayo wanayoyaitakidi. 

27. Kumtoa aliye hai katika aliyekufa . . . ni kama kutoa ndege katika yai au kutoa mimea katika mbegu au 
mtoto mwema kuzaliwa na mzce mbaya au mtoto mbaya kuzaliwa na mzee mwema. 


72 




JUZUU 3 


AALl IMRAN (3) 


TILKAR RUSULU 


31. Sema: “Ikiwa nyinyi mnampenda 

Mwenyezi Mungu, basi nifuateni; (hapo) Mwenyezi 
Mungu atakupendeni na atakughufirieni madhambi 
yenu. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye maghufira 
(na) Mwenye rehema.” 

32. Sema: “Mtiini Mwenyezi Mungu na 

Mtume (wake). Na kama mkikengeuka, (Mwenyezi 
Mungu atakutieni adabu), kwani Mwenyezi Mungu 
hawapendi makafiri. 

33. Hakika Mwenyezi Mungu alimchagua 
Adamu na Nuhu na kizazi cha Ibrahimu na kizazi 
cha Imrani (Babaake Musaj na Imrani mwengine 
aliye baba yake Maryamu) juu ya walimwengu wote 
(wa zama zao) 

34. Ni kizazi cha wao kwa wao (hicho); na 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusikia (na) Mwenye 
kujua. 

35. (Kumbukeni) aliposema mke wa Imrani 
(baba yake Maryamu katika kumwomba Mola 
wake): “Mola wangu! Nimeweka nadhiri kwako 
aliyomo tumboni mwangu kuwa wakfu (wa 
kutumikia mambo ya dini); basi nikubalie. Bila 
shaka Wewe ndiye usikiaye na ujuaye.” 

36. Basi alipomzaa, alisema: “Mola wangu! 
Nimemzaa mwanamke” — na Mwenyezi Mungu 
anajua sana aliyemzaa — “Na mwanamume 
(niliyelikiri kuwa nitamzaa) si sawa na mwanamke 
(niliyemzaa). Na nimempa jina Maryamu (mtumishi 
wa Mungu). Nami namkinga kwako, yeye na kizazi 
chake, (uwalinde) na Shetani aliyebaidishwa na 
rehema yako.” 

37. Basi Mola wake akampokea (yule mtoto) 
* kwa kabuli njema na akamkuza kukua kwema, na 

akamfanya Zakaria awe mlezi wake. Kila mara 




©t 

^=6 1\\ &J jj. 

jJJh J3? jui 'M S>gA 


3 1 . Basi mtu anayedai mapenzi ya Mwenyeri Mungu na hali ya kuwa hendi mwendo aliouleta Mtume wa 
ku/anya mema na kuacha mabaya — mwongo. 

34. Aya hii inaonyesha kuwa vizazi hivi vinahusiana. Na kuonyesha kuwa — mara nyingi — wema huzaa 
wema, kwa hivi kila anayetaka kuoa na aoe nyumba zilizo nzuri kwa mwendo wa dini, siha, ilimu, akili, uhodgri 
na mengineyo. 

35-36. Mke wake Bwana Imrani alipokuwa na mimba — akadhani kuwa atazaa mtoto mwanamume — 
aliweka nadhiri kumfanya mtoto huyo mtumishi wa msikiti wa Baytil Makdis na wa mambo mengine ya dini — 
asiwe na kazi nyengine ila hiyo. 

Lakini ilikuwa bahad mbaya. Akanuaa mwanamke. Basi akadhihirisha huzuni yake kwa Mungu; kisha 
akamwombea dua huyo mwanawe awe mtoto wa kheri na azae vijana wa kheri. Na akamwita vile vile Mtumishi wa 
mambo ya Mungu. 

Basi akawa Bibi Maryamu ni bibi wa kheri na akamzaa mtoto wa kheri. Naye ni Nabii Isa. Bibi Maryamu ni 
mwanamke mtukuiu mno kabisa. 

37. Bwana Imrani — baba yake huyu Bibi Maryamu — alikuwa bwana mkubwa katika hao mabwana 

73 


8 



JUZUU 3 


AALI IMRAN (3) 


TILKAR RUSULU 


Zakaria alipoingia chumbani (kwake) alikuta vyakula 
pamoja naye (huyo Maryamu). Akasema; ‘ c Ewe 
Maryamu! Unapata wapi hivi?” Akasema'. t( Hivi 
vinatoka kwa Mwenyezi Mungu; na Mwenyezi 
Mungu humruzuku amtakaye bila kuwaza 
(mwenyewe).” 

38. Pale pale Zakaria akamwomba Mola wake, 
akasema. “Mola wangu! Nipe kutoka kwako mtoto 
mwema. Wewe ndiye usikiaye maombi (ya 
wanaokuomba).” 

39. Mara Malaika wakamlingania, hali 
amesimama akisali chumbani, kwamba Mwenyezi 
Mungu anakupa khabari njema za (kuwa utazaa 
mtoto; umwite) Yahya, atakayekuwa mwenye 
kumsadikisha (Mtume atakayezaliwa) kwa neno 
litokalo kwa Mwenyezi Mungu (Naye ni Nabii Isa) 
na atakayekuwa bwana kabisa na mtawa na Nabii 
anayetokana na watu wema. (Nao ni nyinyi). 

40. Akasema (Zakaria): “Mola wangu! 

Nitapataje mtoto, na hali uzee umenifikia, na mke 
wangu ni tasa?” Akasema (Mwenyezi Mungu): 
(( Ndivyo vivyo hivyo; Mwenyezi Mungu hufanya 
apendavyo.” 

41. Akasema: (( Mola wangu! Niwekee alama 
(ya kunitambulisha kuwa mke wangu kishashika 
mimba nipate kufurahi upesi).” Akasema: (( Alama 
yako ni kuwa hutaweza kusema na watu kwa siku 
tatu isipokuwa kwa ishara tu. Na umtaje Mola wako 
kwa wingi na umtukuze (kwa kusali) wakati wa jioni 
na asubuhi.” 

42. Na (kumbuka) Malaika waliposema: “Ewe 
Maryamu! Kwa hakika Mwenyezi Mungu 
amekuchagua na kukutakasa na kukutukuza kuliko 
wanawake wa ulimwengu (wote).” 


1-1 

lijji 


© Jaot* 


wakubwa wacha Mungu waliokuwa zama hizo. Na baada ya kumzaa tu mtoto wake huyu alikufa. Basi mabwana 
hao waliokuwa pamoja naye walishindaniana kumlea yule Maryamu. 

Mwisho wake wakawalikiana wapige kura (bahati nasibu); itakayemwangukia ndiye amlee. Kura yenyewe 
ilikuwa ni hii: Kila mmoja katika wao aitumbukize kalamu yake ya mwanzi katika maji ya moto yalikuwako hapo. 
Basi ambaye kalamu yake haitaibuka ndiye atakayemlea. (Yametajwa haya katika Aya ya 44 ya Sura hii). 

Basi Kura hiyo ikamwangukia Nabii Zakariyya — mume wa mama yake mdogo huyo Bibi Maryamu. 

Mwenyezi Mungu akamwonyesha Nabii Zakariyya karama nyingi za kijana huyu. Moja katika hizo ni kumkuta 
na vyakula vya namna visivyopatikana kwa watu wenguie; na anapomwuliza husema kuwa karuzukiwa na Mungu. 

38. Nabii Zakariyya kuona karama zile aliona naye aombe afanyiwe muujiza wa kuzaa, hali ya kuwa 
kishapindukia siku za kuzaa, na mkewe pia kapindukia. Akamzaa Nabii Yahya. 

42. Hapa nnatajwa khabari za Bibi Maryamu alipokwisha kuwa mtu mzima na namna alivyo-bashiriwa na 
Malaika kwa mambo matukufu hayo. 


74 



JUZUU J 


AALl IMRAN (3) 


TILKAR RUSULU 


43. “Ewe Maryamu! Mnyenyekee Mola wako 
na usujudu na uiname (kusali) pamoja na 
wainamao.” 

44. Hizi ni khabari za ghaibu tunazokufunulia; 
nawe hukuwa nao walipokuwa wakitupa kalamu zao 
ndani ya maji (kwa kura, wajue) nani wao atamlea 
Maryamu, na hukuwa nao walipokuwa 
wakishindana. 

45. (Kumbukeni) waliposema Malaika: “Ewe 
Maryamu! Mwenyezi Mungu anakupa khabari 
njema za (kumzaa mtoto bila ya mume, bali kwa 
kutamkwa) neno tu litokalo kwake (la kukwambia 
c Zaa’ ukazaa pasina kuingiliwa). Jina lake ni Masih, 
Isa, mwana wa Maryamu, mwenye hishima katika 
dunia na Akhera, na miongoni mwa waliopelekwa 
mbele na Mwenyezi Mungu. 1 ’ 

46. “Naye atazungumza na watu (maneno ya 
dini) katika utoto (wake) na katika utuuzima (wake,) 
na (atakuwa) katika watu wema (kabisa).” 

47. (Maryamu) akasema: “Mola wangu! 

Nitapataje mtoto, na hali mtu yo yote hakunigusa?” 
Akasema (Mola wake): “Ndivyo vivyo hivyo; 
Mwenyezi Mungu huumba anavyopenda: 
anapohukumu jambo, huliambia'. c Kuwa’, (basi) 
likawa.” 

48. “Na (Mwenyezi Mungu) atamfunza 
kuandika na kujua ilimu na (kujua) Taurati na 
Injili.” 

49. “Na (atamfanya) Mtume kwa wana wa 
Israili, (kuwaambia): ‘Nimekujieni na hoja kutoka 
kwa Mola wenu, ya kwamba nakuumbieni, katika 
udongo, kama sura ya ndege, kisha nampuliza, mara 
anakuwa ndege, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. 
Na ninawaponesha vipofu na wenye mabalanga, na 


Ui* eCJl 

>, >,% r* f 1 i ; 1 «*< " t V 

J-* fr} ei&i ■>! (^jJ 
«?l 

^;j&9uajn i-<UrS&i 


ii itj wm & w,; &g 


s? ii 


44. Imekwishaiajwa khabari hii katika maelezo ya Aya ya 37. 

46. Tazama Makadiyani — kwa ushupavu wao wa kukataa miujiza — wanajitia kufuruni kwa kugeuza 
maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu — baada ya kuiaja kule kuzaliwa Nabii Isa kwa muujiza, bila ya 
baba, alitaja papo hapo kuwa saa hiyo hiyo alisema, kama yalivyo dhahiri haya tangu Aya ya 23 ya Surat Maryam 
mpaka Aya ya 33, ambayo ndiyo haya haya yaltyomo katika Aya hizi za Surat Aali Imran. “Fil Mahd” (yumo 
bado katika kitanda anacholaziwa mtoto); wao Makadiyani wamesema: “Neno la ‘Mahdi’ tumelifasiri hapa ‘utoto* 
kwa kufuata mradi wake.” Tena wakasema: “Yesu kusema maneno ya busara bado angali mtoto hakuna kioja cho 
chote ndani yake. Watoto wengi wenye akili na waliolelewa vizuri huzungumza namna hiyo.” Tazama upotezi wa 
Makadiyani wanavyoigeuza ‘Siku ya kuzaliwa’ wakafanya ni wakati wa utoto ambao watoto wote wenye akili wakati 
huo wanaweza kusema maneno ya akili. Wanayapeperusha kusudi maneno ya Quran yaliyo dhahiri shahir, bila ya 
kumwogopa Muumba wala kuwastahi waumbwa. Ama kweli hawa makumbakumba. 

49. Hapa inatajwa baadhi ya miujiza ahyokuia nayo Nabii Isa. 

Katika mwisho wa maelezo ya Aya waliofanya kuwa ni ya 50 ya Surat Aah Imran anayotaja ndani yake 
Mwenyezi Mungu miujua ya Nabii Isa kuwa aliwaambia watu wake “. . . nakuumbieni katika udongo kama sura 
ya ndege, kisha nampuliza, mara anakuwa ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu.” Na wao Makadiyani 


75 


JUZUU 3 


AALI IMRAN (3) 


TILKAR RUSULU 


ninawafufua (baadhi ya) waliokufa, kwa idhini ya 
Mwenyezi Mungu, na nitakwambieni mtakavyovila 
na mtakavyoweka akiba katika nyumba zenu. Bila 
shaka katika haya imo hoja kwenu ikiwa nyinyi ni 
watu wa 

50. “Na (nitakuwa) msadikishaji wa yale 
yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati; na 
(nimekuja) ili nikuhalalishieni baadhi ya yale 
mliyoharimishiwa, na nimekujieni na hoja kutoka 
kwa Mola wenu. Kwa hivyo mcheni Mwenyezi 
Mungu na nituni. ,, 

51. “Hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu 
na ni Mola wenu. Basi mwabuduni. Hii ndiyo njia 
iliyonyoka.” 


/ / /iS» 11 N V w C » * 

j <u>ll>A;\j-p£=^Ji^ 


.'!> » » j « * K 1 V t " ''l , ( 


wameifasiri hivt: “nawaumbieni katika udongo sawa na matengenezo ya ndege, kisha napulizia n dani yake, mara 
huwa ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu.” Na Aya hii imekaririwa mara mbili katikajQurani. Imetajwa katika 
Aya ya 49 ya Surat Aalt Imran na Aya ya 110 ya Suratul Maida. 

Lakini kwa ajili ya ukaliri wao Makadiyani wa kuikataa miujiza anayoitaja Mwenyezi Mungu Mwenyewe katika 
Quran, wamegeuza maana ya (1) Aya hii wakasema katika sahifa 107 mstari wa 21: “Hapa ustadi wa Nabii Isa wa 
kusema maneno kwa mifano unadhihirika vizuri. Kwanza anawafananisha wanafunzi wake na udongo — yaani 
watu wanyonge walio duni. Kisha kwa mafundisho yake anawatengeneza mara wanakuwa kama wafu waliotiwa 
roho zenye nguvu: na badala ya kutembea ardhini maisha ya kiduniani, wanakuwa kama ndege wapaao 
mbinguni.” Tazama ukafiri wa Kikadiyani huu wa kupindua maneno ya Mungu. Khalafu wakajidai kutaja Aya za 
Quran za kuonyesha kuwa kuumba kunakhusika na Mungu tu. Na sisi tunawaambia vile vile: “Nakuhuisha 
kumekhusika na Mungu pia; na juu ya hivi alimpa Nabii Isa kwa idhini yake muujiza wa kuhuisha (wafu) watu 
wawili watatu kama alivyotwambia Mwenyewe Mwenyezi Mungu.” 

Na wamegeuza vile vile muradi wa (II) " Waubriul Akmaha wal Abrasa” (Na ninawaponesha vipofu na wenye 
mabalanga), Wao Makadiyani wamefasiri “Na ninamponya kipofu na mwenye ukoma.” Lakini katika maelezo 
— kwa ajiU ya ule ukafiri wao wa kukataa miujiza aliyoitaja Mwenyezi Mungu katika hii Quran yake — 
wamegeuza wamesema: “Kama ujuavyo Manabii ni madaktari wakubwa wa roho. Kazi yao ni ngumu. Kumponya 
ambayc macho ya roho yake yamepofuka, na aUyeenewa na ukoma wa roho, ni kazi ngumu kupita kiasi.” Enyi 
Makadiyanii Ikiwa Mitume yote ni Madaktari wakubwa wa roho — nao ndiyo kweU — kwa nini hapa 
akakhusishwa Nabu Isa kuwa anaponesha vipofu na wenye mabalanga? Ukafiri wenu mkubwa Makadiyani kwa 
kupotoa miradi (wingi wa muradi) ya Mwenyezi Mungu na dini yake; bali hata maana ya maneno yake. ‘Abras’ ni 
mwenye mabalanga. Wao — kusudi — wamefasiri “Mwenye ukoma” iU wapate fursa sahiU zaidi ya kupindua 
muradi wa Mwenyezi Mungu. Shetani kawapa kazi kubwa kweU kweU — kujipania kwa mwisho wa jitihada yao 
kuharibu dini ya Mwenyezi Mungu. Na huku (a) kuponesha vipofu na wenye mabalanga amekukariri Mwenyezi 
Mungu kama alivyokariri kule (b) kufanya kwake Nabii Isa ndege wakaruka na (c) kuwahuisha baadhi ya wafu, 
kisha wakafa pale pale. 

Na kama hawa Makadiyani walivyompinga Mwenyezi Mungu wakamkanushia tle miujiza miwiU (a) na (b), 
ndivyo walivyompinga Mwenyezi Mungu vile vile wakamkanushia muujiza (c) alioutaja Mwenyewe Mwenyezi 
Mungu katika hii Quran yake! Wakasema “Hata hivyo Manabii wa Mwenyezi Mungu wanawahuisha wafu hao wa 
kiroho pia.” Na hii habari ya kufufuka tumeijibu katika Aya ya 56. ya Suratul Baqarah. Hapana haja kusema 
tena. Rejelea tuliyoyaandika huko, na penginepo pia tumetaja. Makadiyani wanajitia pambani kusudi. Wanajua 
kuwa hapa inatajwa miujiza ya Nabii Isa kama — katika Aya nyingine na Sura nyingine — ilivyotajwa miujiza ya 
Mitume wengine: kama moto kwa Nabii Ibrahimu; chuma na majabali na ndege kwa Nabii Daudi; upepo na 
Majini na mengineyo kwa Nabii Suleimani; flmbo na mkono na mingineyo kwa Nabii Musa; na mengine kwa 
Mitume wengineo. Wanayajua haya Makadiyani, lakini — basi tu — wanajitia pambani, ili wafanikiwe katika kazi 
yao waliyopewa na kipenzi chao — shetani! Kwa hivyo wanafanya kila ushetani, wawaharibu vipenzi vya 
Rahmani. 

Wanajibabaisha Makadiyani makusudi katika hiyo sahifa 107 na 108 kwa kutaja Hadithi ya baba yake Jabir. 
Wanajua kwa yakini kuwa kufufuliwa huku kulikotajwa hapa ni kufufuliwa kwa muda makhsusi tu, na kule 
kufufuliwa kulikotajwa katika Hadithi ya Jabir ni kufufuliwa kwa uhai huu wa dasturi. Wanajua SANA haya 
Makadiyani lakini wanataka tu SANA kuwapoteza SANA Waislamu. 


76 



JUZUU 3 


AALI IMRAN (3) 


TILKAR RUSULU 


52. Lakini Isa alipoona ukaidi wao (umeshitadi) 
alisema: “Nani watakuwa wasaidizi wangu kwendea 
(katika kuitangaza dini ya) Mwenyezi Mungu?” 
Wanafunzi (wake) wakasema: “Sisi ni wasaidizi wa 
(kutangaza dini ya) Mwenyezi Mungu. 
Tumemwamini Mwenyezi Mungu na ushuhudie 
kwamba sisi lumejisalimisha (kwa Mwenyezi 
Mungu).” 

53. “Mola wetu! Tumeyaamini 

uliyoyateremsha, na tumemfuata Mtume, basi 
tuandike pamoja na washuhudiao.” 


dI)L tl* I 






54. Na (Mayahudi) walifanya hila; na 
Mwenyezi Mungu akazipindua hila zao; na 
Mwenyezi Mungu ndiye bora wa kupindua hila (za 
watu wabaya). 

55. (Kumbukeni) Mwenyezi Mungu aliposema: 
“Ewe Isa! Mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi 
(hawatakuua hao maadui). Na nitakuleta kwangu, na 
nitakutakasa na wale waliokufuru, (hawataweza 
kukudhuru) na nitawaweka wale waliokufuata, juu 
ya wale waliokufuru, mpaka siku ya Kiyama.. Kisha 
marejeo yenu yatakuwa kwangu, nikuhukumuni 
katika yale mliyokuwa mkikhitalifiana. 




3i $ ' 65 » 


54. Hii ni Aya moja katika Aya wanazopotezea watu hao Makadiyani na kutaka kuwagombanisha Waislamu 
wa kweli wenyewe kwa wenyewe. Tusiwasikilize kwa lolote lao wapotezi hao Makadiyani. 

Makadiyani wamedhihirisha ukafiri wao barabara katika Aya hii ya Aali Imran walioifanya kuwa ni ya 35. 
Wamesema katika maelezo yake “Hila ya Mayuhudi ilipinduliwa na hila ya Mwenyezi Mungu ikashinda. Nabii Iu 
nsife msalabani, akateremshwa hali ya kuzimia. Na baadaye akazindukana akaenda kufa, kifo cha ajali, hali ya mtu 
mzima mwenye miaka mingi, huko Kashmir.” Tazama ukaliri wa Makadiyani na kumpinga Mwenyeri Mungu. 
Mwenyeri Mungu amesema katika Quran katika Aya ya Suratun Nisaa (katika Juzuu ya Sita = Laa Yuhibbu)-. 
" Wamaa qataluuhu" (Hawakumwua); "Wamaa Salabuuhu ” (Wala hawakumsulubu). Wao wanamsuta 
Mwenyeri Mungu wanamwambia “Wamemsulubu, lakini hakufa msalabani Alitolewa yu hai akaenda akaiahi 
Kashmiri.” (Bara Hindi kwa Makadiyani)! Huu ukafiri dhahiri hauna hata paria jepesi la kujisitiria. Baai 
natutahadhari na kusadiki ukafiri huo kuwa Nabii Isa kasulubiwa. Wala hakuna kabisa katika kitabu cho chote 
cha tafsiri ya Quran kabla ya Makadiyani kuwa Nabii Isa alikaa Kashmiri au Bara Hindi yo yote na akafa huko. 
Wamefanya Makadiyani haya ili wakimbie ule muujiza wa kuwa Nabii Isa kapandishwa mbinguni uliotajwa katika 
Quran kadka Aya ya 137 ya Suratun Nisaa hiyo waliyoitaja kwa kusema: Pia tazama Sura 4:138. Hapo katika 
Juzuu ya 6 tukijaaliwa ndipo tutakapozidi kuona ukafiri wao wa kumsusuwika Mwenyeri Mungu. Mungu 
amesema hapo kuwa Hawakumsulubu . . . bali alimnyanyua (alimuinua) kwake. Wao wamesema: Kasulubiwa 
mpaka akarimia juu ya msalaba, kisha akatolewa akenda kuishi Kashmiri mpaka akafa huko kifo cha dasturil 
Makadiyani wakiwa wanathubutu kumsuta Mungu, kitawashinda nini kuwasuu watu. Lakini moto unawangoja. 
Hasbuhum Jahannam — Unawatosha Moto wa Jahannam kuwatia adhabu wanayostahiH (wanayostahiki). Ama 
wana kani ya kupoteza kweli kweli! Loo! 

35. Uadui wa Makadiyani juu ya Uislamu unadhihiri hapa pia katika Aya waliyoiu ya 36. Wao — kama 
baadhi chache kabisa ya Waislamu —— wanasema “kuwa Nabii Isa hakupelekwa mbinguni yu hai, na maana ya — 
“Nitakuinua kwangu Nitakutukuza.” Khiari yto wenyewe wakifasiri hivi au vinginevyo na wakisibu au wasisibu, 
Mwenyeri Mungu mwenyewe atawalipa kwa jitahada zao. 

Tunayoyapinga sisi kwa Makadiyani ni kule kuwasingizia uwongo wanavyuoni kama vile wanavyomsingizia 
uwongo Mwenyeri Mungu na Mtumewe; bila ya kujali. Na kumsingizia uwongo Mwenyeri Mungu na Mtumewe 
na wannwuoni kwa wasiyoyasema ni ukafiri mkubwa, nao ndio huu walio nao Makadiyoni. Woo — badala ya 


77 


JUZUU 3 


AALl IMRAN (3) 


TILKAR RUSULU 


kusema “Sisi tunascma hivi“ — wanasema “Mwcnyezi Mungu katika Quran kasema hivi“ na “Mtume katika 
Hadtthi fulani, lliyo katika kitabu fulani kasema hivi” na “Mwanachuoni fulani ktika kitabu fulant kasema hivi”, 
na hali ya kuwa uwongo kabisa, na tamaa yao ni kuwa hayo matabu makubwa makubwa wanayoyataja, watu wa 
humu hawanayo. 

Hapa wao wanataka kuwababaisha watu kuwa mwanachuoni mkubwa kabisa wa lugha ya Kiarabu na tafsiri ya 
Quran — Az Zamakhshan — anasema, kama wao, kuwa Nabti Isa hakupandishwa mbinguni, na kuwa 
ameyasema haya kanka kuabu chake cha iafsin kinachoitwa Al Kashshaa / Na hali kuwa uwongo kabisa Hapo 
penye “Mutawaffyka” / nitakuumizia muda wako wa kuishi; linafuatia ubavunt mwake tamko la "Waraafiuka 
Ilayya ” r Na nitakuleta kwangu, — katika tamko hili ameandika Az Zamakhashary katika hu Al KashshaaJ yake: 
Waraafiuka Ilayva Illaa Samaaiy u amaqarn Malaatkaty •'Nitakuleta kwangu kwenye mbingu zangu na mahala 
wanapokaa Malaika wangU/. Na kitabu cha Kashshaaf kiko ulimwengum, na humu mwetu pia kiko kwa baadhi ya 
wanavyuoni Naitazamwe humo uzidi kuonekana uzandiki wa Makadiyani. Na vivi hivi ndivyo alivyoandika 
mfasiri wa kisasa kidogo A1 Allaamatul Alusy, kinyume cha uwongo wao wanaomsingizia hapa Alusy kuwa 
anasema kama wao kuwa Nabii Isa hakupelekwa mbtnguni 

Na kupelckwa Nabu Isa mbmguni kwa roho yake na kiwdiwili au kutopelekwa, haimo katika Arkanil Iyman 
wala katika Arkaml Isiam, lakini wao wanashikilia 1 I 1 wamfuiye huyo Ghulam Ahmad wao ndiye A1 Masihu Isa. 
Basi nawascme wenyewe watakacyo, ila wasiwasingizie tu wanavyuoni au Mtume au Mwenyezi Mungu 
wasiyoyasema. 

Na huko kusema kwao kuwa “Bwana fulani kafasiri (MutauaffykuJ Nitakuflsha”, hakuna anayekataa akasema 
kuwa Nabii Isa hatakufa. Basi bure tu kutia chungu ya maneno na chungu ya majina ya wanavyuoni ambao wengi 
katika hao hawakutaiwa kabisa katika — vitabu wanavyovita|a kama tulivyoonyesha. 

Na huko kusema kwao “Hakuna hata mahala pamoia katika maandiko yote ya Kiarabu panapoweza 
kuonyeshwa palipo na tamko hili limetumiwa kwa maana nsingine”. 

Tazama kutokuwa na haya kwa Makadiyani. Wanamwona hapo Az Zamakhshary kwenye Mutawaffyka 
anavyotaia tafsiri zote za tamko hilo hnapotumika htvyo Na wanamwona huyo A1 Alusy alivyozibainisha tafsin 
zakc zote hizi; hnapotumika hivyo Na wamemwona mwenye Al Mujradai ahvyozuaja tafsin zake zote; bah 
akasema pia kuwa kuhfasiri Kwa kufa sio maana \ake ya asili. Na wamemwona mwenye Al Qamus pia ahvyotaja 
tafsin zake zote. Na mwenye Al Munjid kadhalika. Wanaiua Makadiyani yanayosemwa na watu na wanayoyasema 
wao; lakrni wanadanganya tu MAKUSUDI 

Na amesema mwenve Al Mujradai katika kuhfasin hilo tamko la Mutauaff\ka kuwa: Ibnu Abbas amelifasin 
hivi “Kuwa alimfisha kisha akamfufua ” Si huyu mwen\e Mufradat ambaye wanapdai wanafuata yaliyomo katika 
kitabu chake hicho> Wanamwona anasema kuwa Ibn Abbas kafasiri kuwa atamHsha kisha atamfufua, tena 
ampandishe mbinguni. 

Na huko kushadidia kwao kuwa Ibn Abbas kafasiri katika Ai Bukhary (Mutauafjvka = NitakuHsha 
hakuwasaidii kitu kwa wanaoiua Watawadangansa kwa kuwapoteza wasioiua \X'anao|ua wanaiua kuwa Hadithi za 
Al Bukhary haziambiwi SAHIHI ila zile anazozitana Isnadt yaani ana/.osema “Nimemstkia Fulani, na Fulam 
kamsikia Fulani”, mpaka mwisho. Na hiyo tafsui va Ibn Abbas hakuitajia lsnadi, kama wanavyoona. Kasema hivi 
tu “Kasema Ibn Abbas maana yake nitakufisha”. Ama hao wengine aliowataia m uwongo tu. 

Na wakamtaja Sheikh Shaltuu wakampa sifa zake zote, na moia katika hizo ni kuwa yeye ni mwanachama wa 
Halmashauri ya kutoa Fatwa kaiika Chuo Kikuu cha A1 Azhar Kweli si uwongo Uwongo waliouficha ni kule 
kuHcha kwao kuwa Faiwa yakc hiyo haikubaliwi kabisa na hao HaJmashaun wenziwe; na ndio maana wakaizuiiia 
kabisa Fatwa hiyo kutoka katika gazeii la A1 Azhar la kuiaja batwa /a dint na mambo mengine ya Dmi hnaloitwa 
MajaJlatu) Azhar; wala haikukubaiiwa pia kutoka katika maga/.eti mcngine ya dint ya huko Misr, kama Nurul 
Islam, Liwaul Islam, Hadyun Nabawiy na mengineyo. Ikatoka katika ga/.eti la mambo yasiyokuwa ya dmi — 
gazeti linaloitwa Ar Rtsalatu U "ar Riwayah. Gazeti lililokhustka na hadithi za upuuzi na za uwongo. Na wao 
Makadiyani ndio waliomshika Shaltut aandike hayo. Na wenyewe wanaiua, na kila mtu anaiua 

Na wakapdai Makadiyant kutaja kitabu kinachoitwa Fat-hul Bayani na wakataia yaliyomo humo. Wanajidai 
kudhanisha watu kuwa kitabu hicho ni cha mwanachuoni wa Kuslamu mkubwa; kumbe cnuo chao wenyewe 
Makadiyani. Bidhaa yao wenyewe mbovu 

Na Hadithi za kuwa Nabii Isa atateremka kutoka mbmguni kuja tena ulimwenguni zimetajwa katika vitabu 
vyote SAHIHI vya Haditlu hata hiyo Al Bukhary kama tlivyo papo hapo kwenye hiyo habari ya Mutauaffyka 
Lakini ni watu wabaya kweli kweli hawa — kitu huwako papo hapo wakakirusha na wakajikurupusha nacho 


78 


JUZUU 3 


AALI IMRAN <3) 


TILKAR RUSULU 


56. Ama wale waliokufuru, nitawaadhibu 
adhabu kali katika dunia na Akhera, wala 
hawatapata wasaidizi (wa kuwasaidia). 

57. Na ama wale walioamini na kufanya vitendo 
vizuri, basi (Mwenyezi Mungu) atawalipa ujira wao 
(kamili). Na Mwenyezi Mungu hawapendi 
madhalimu. 

58. Haya tunayokusomea ni katika Aya na 
mauidha yenye hikima (kubwa). 

59. Bila shaka hali ya Isa kwa Mwenyezi 
Mungu ni kama hali ya Adam; alimwumba kwa 
udongo kisha akamwambia: “Kuwa”; basi akawa. 

60. (Hii) ni haki inayotoka kwa Mola wako. 
Basi usiwe miongoni mwa wanaofanya shaka. 

61. Watakaokuhoji (sasa) katika haya baada ya 
kukufikilia ilimu (hii na kuwafikilia wao), waambie'. 
“Njooni tuwaite watoto wetu na watoto wenu; na 
wanawake wa kwetu na wanawake wa kwenu, na sisi 
na nyinyi; kisha tuombe kwa unyenyekevu tutake 
laana ya Mwenyezi Mungu iwashukie waongo.” 

62. Kwa yakini haya ndiyo maelezo ya kweli. 
Na hakuna anayestahiki kuabudiwa ila Mwenyezi 
Mungu; na kwa hakika Mwenyezi Mungu ndiye 
Mwenye nguvu na Mwenye hikima. 

63. Na kama wakikengeuka, (Mwenyezi 
Mungu atawatia adabu), kwani Mwenyezi Mungu 
anawajua waharibifu. 

64. Sema: “Enyi watu mliopewa Kitabu (cha 
Mwenyezi Mungu. Mayahudi na Manasara)! Njooni 
katika neno lililo sawa baina yetu na baina yenu: ya 
kwamba tusimwabudu yo yote ila Mwenyezi Mungu, 


CiOi tS-IS 

tst; 

ij«rb uA 

tSi&t 

•&' £>\s *«i' 


JilPtS ‘-5£2 i ly* 


kusudi, ili wazidi kupotcza Waislamu. Ama hawa maadui sana kwa Waislamu. 

Katika uwongo wao wameandika. “Quran imevunja kabisa itikadi hii ya kupanda Isa hai mbinguni katika Aya 
zisizopunguwa 30.” Eee, Uwongo wa Makadiyani! Kwa nini wasitutajie walau moja katika hizo! Hawajali hata 
chembe watu hawa kusema uwongo hata ulio dhahiri usiokuwa na mafundo hata chembe! Kani yao kubwa kabisa 
ni katika kutaka kuwapotoa Waislamu na itikadi zao. Na tumeongeza kutaja habari hii katika Aya ya 117 ya 
Suratul Maaida, Juzuu ya Sabaa. 

59. Kupotoka kwa Manasara katika Nabii Isa hata wakamwitakidi kuwa ni mtoto wa Mweilyeai Mungu na 
kumwabudu — ati kwa ajili kazaliwa na mama tu pasina baba. Basi kwa nini hawamuitakidi Nabii Adam kuwa 
mtoto wa Mwenyezi Mungu vile vile kwani na yeyc ni vile vile kama Nabii Isa — kaumbika bila ya baba; bali na 
bila ya mama pia? 

61. Sasa ilivyokuwa hoja zote zimebainishwa dhahir shahir — na hao Manasara (na Mayahudi) hawataki tu 
kuamini — basi wanaambiwa wakusanyike pamoja na Mtume, na waapize kuwa aliye mwongo limftke hili na hili 
na . . . Basi Mtume aliwatajia shauri hili. Lakini waliogopa wakalikataa; ikadhihiri kwa watu wote kuwa ni waongo 
kweli. 


79 


JUZUU 3 


AALI IMRAN (3) 


TILKAR RUSULU 


wala tusimshirikishe (Mwenyezi Mungu) na cho 
chote; wala baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa 
waungu badala ya Mwenyezi Mungu (au pamoja na 
Mwenyezi Mungu). Wakikengeuka, semeni: 
“Shuhudien ; ya kwamba sisi ni Waislamu, 
(tumenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu)/’ 

65. Enyi watu mliopewa Kitabu! Mbona 
mnabishana juu ya Ibrahimu, na hali Taurati na 
Injili havikuteremshwa ila baada yake? Basi je, 
hamfahamu? 

66. Angalieni. Nyinyi mlibishana katika yale 
mliyoyajua. Mbona (sasa) mnabishana katika yale 
msiyoyajua? Na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye, 
nyinyi hamjui (kitu). 

67. Ibrahimu hakuwa Myahudi wala Mkristo, 
lakini alikuwa mwongofu, mtii; wala hakuwa katika 
washirikina. 

68. Watu wanaomkurubia zaidi Ibrahimu ni 
wale waliomfuata yeye (katika zama zake) na Mtume 
huyu (Muhammad) na waliomwamini (Mtume 
huyu). Na Mwenyezi Mungu ndiye Mlinzi wa wenye 
kuamini. 

69. Baadhi ya waliopewa Kitabu wanapenda 
wakupotezeni; lakini hawapotezi ila nafsi zao, na 
(hali wenyewe) hawatambui. 


70. Enyi mliopewa Kitabu! Mbona mnazikataa 
Aya za Mwenyezi Mungu, hali mnajua (kuwa ndiyo 
ndizo)? 

71. Enyi mliopewa Kitabu! Mbona 
mnachanganya haki na batili, na mnaficha haki, hali 
mnajua? 

72. Na baadhi ya wale waliopewa Kitabu 
walisema (kuwaambia wenzao): “Yaaminini yale 
waliyoteremshiwa Waislamu. (Yaaminini) mwanzo 


% Sa 3i5Sf IW55 s Cp; 

&L $ y 


" >t ? , 

L 


fc ht % j 1 

© UjUi » 

j jSsSi ^ SiS 

<-£$' 3 $ 




_ "tl M' 




✓ 7 * " 7 .* *.7 ' ' 

©U.JvA^-' 


5 J 3 S’^Wa' £$ 

&3SS#fJ 3SSi 


s 

<« 


65. Mayahudi na Manasara, kila mmoja katika hawa anajinasibishia Nabii Ibrahimu kuwa ni Mtume wake, na 
hali ya kuwa Mayahudi kitabu chao ni Taurati (Na Taurati si ya Nabii Ibrahimu bali ya Nabii Musa). Na 
Manasara kitabu chao ni Injili (Na Injili si ya Nabii ibrahimu bali ni ya Nabii Isa.) Basi haya yanafahamisha kuwa 
hao (a) Hawafahamu kitu, wanajisemea tu au (b) Wanajitia pambani makusudi. 

68. Kwani dini aliyokuja nayo Nabii Ibrahimu inawafikiana kabisa na aliyokuja nayo Nabii Muhammad. Na 
hiyo ya Nabii Musa na ya Nabii Isa ilikuwa vivi hivi kabla ya kuharibiwa na Mayahudi na Manasara. 

72. Miongoni mwa Wtimbi walivyokuwa wakivifanya Mayahudi na Manasara Ui kuwabaidisha watu na dini ya 
haki — ya Uislamu — ni kuwaamrisha baadhi yao kwcnda kusilimu kisha kurtadi (kurejea katika dini yao) ili 


80 



JUZUU 3 


AALI IMRAN (3) 


T1LK.AR RUSULU 


wa mchana na yakataeni mwisho wake (mwisho wa 
mchana); huenda watarejea.” 

73. “Wala msimwamini ila yule anayefuata dini 

yenu.” (Mwenyezi Mungu akasema kumwambia 
Mtume) Sema: “Bila shaka uwongozi khasa ni 
uwongozi wa Mwenyezi Mungu.” (Walisema hao 
waliopewa Kitabu kuwaambia wenzao: “Wala 

msiamini) kuwa atapewa mmojawapo mfano wa yale 
mliyopewa nyinyi (Mayahudi na Manasara); au 
watakuhojini mbele ya Mola wenu.” (Mwenyezi 
Mungu akasema kumwambia Mtume) Sema: 
“Hakika Tadhila zi katika mkono wa Mwenyezi 
Mungu, humpa amtakaye; na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye wasaa (na) ajuaye ” 

74. Humchagua kwa (kumpa) rehema Zake 
amtakaye; na. Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye 
fadhila kubwa.” 

75. Na katika waliopewa Kitabu kuna ambao 
ukiwapa amana ya mrundi wa mali watakurudishia. 
Na katika wao kuna ambao ukiweka kwao amana ya 
dinari moja (tu hivi) hawakurudishii, isipokuwa 
uendelee kuwasimamia (kuwadai). Haya ni kwa 
sababu walisema: “Hapana njia juu yetu (ya 
kulaumiwa) kwa (ajili) ya hawa wajinga (watu 
wasiokuwa dini moja na sisi).” Na wanasema 
uwongo juu ya Mwenyezi Mungu, hali wanajua 
(kuwa sivyo hivyo). 

76. Sivyo hivyo (wanavyosema. Lakini) 
anayetekeleza ahadi yake na akajilinda (na dhambi, 
atakuwa kipenzi cha Mwenyezi Mungu), na 
Mwcnyezi Mungu huwapenda wajilindao (na 
madhambi). 

77. Hakika wale wanaouza ahadi ya Mwenyezi 
Mungu na viapo vyao kwa ajili ya thamani ndogo ya 
kilimwengu hao ndio hawatakuwa na sehemu ya 
kheri katika Akhera, wala Mwenyezi Mungu 
hatasema nao (maneno mazuri) wala hatawatazama 
(jicho la rehema) siku hiyo ya Kiyama, wala 


3' e & tol&si ^ 






i.riteiLjS}) & 


wawatie wasiwasi na wahka walc Waislamu wa kweli, waone ‘Labda si dini ya haki hii. Mbona wameingia 
mahodari wale, kisha wakatoka?’ Lakini bure; khadaa zao hazikufaa kitu. 

7$. Hapa Mwenyezi Mungu anafedhehi uwongo wa Mayahudi na wa Manasara. Wao walikuwa waKisema 
kuwa Mwenyezi Mungu kawapa ruhusa wale mali ya watu wasiokuwa dini moja na wao. Ni uwongo kabisa. 
Mwenyezi Mungu hakubalishi dhulma — ya kudhulumiwa yo yote yule awaye. Mungu hakutoa ruhusa hiyo. 

Na wako Waislamu wajinga wanaoamini haya — ya kuwa Mwislamu inamjuzia kula haki ya asiyekuwa 
Mwislamu. Uwongo. Asiamini mtu hivi. 

77 * 78 . Hapa panatajwa hilaki itakayowakuta hawa wanaodanganya watu kwa jina la dini, wakawasomea watu 
maneno ya uwongo, na huku wanasingizia kuwa ni ya Mwenyezi Mungu — ili wapate mali kwao na Jaha; kama 
hao wanaowasomea watu maneno ya uwongo ya Manazili ya kuolea na mengineyo, na ya faida za Matnnga, na 


8l 



JU2UU 3 


AALI IMRAN (3) 


TILKAR RUSULU 


hatawatakasa (na madhambi yao)j nao watapata 
adhabu iumizayo. 

78. Na miongoni mwao kuna baadhi yao 
wanaopinda ndimi zao kwa (kusoma) kitabu ili 
mpate kuyaHkiri (maneno) yao hayo kuwa m ya 
Kitabu (cha Mwenyezi Mungu)j wala si ya Kitabu 
(cha Mwenyezi Mungu), na wanasema: “Haya 
yametoka kwa Mwenyezi Mungu”, na hali 
hayakutoka kwa Mwenyezi Mungu; r.a 
wanamsingizia Mwenyezi Mungu uwongo na hali 
wanajua (kuwa huo ni uwongo). 

79. Haiwi kwa mtu ambaye Mwenyezi Mungu 
amempa Kitabu na hukumu na Unabii aseme 
kuwaambia watu: “Kuweni wa kuniabudu mimi 
badala ya Mwenyezi Mungu (peke yake)”. Bali 
(yeye atawaambia). “Kuweni wenye kuabudu 
Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mnalundisha Kitabu 
na kwa sababu mnakisoma ” 

80. Wala hatakuamrisheni kuwafanya Malaika 
na Manabii kuwa waungu. Je, atakuamrisheni ukariri 
baada ya kuwa nyinyi Waislamu? 

81. Na (kumbukeni) alipochukua Mwenyezi 
Mungu ahadi kwa Manabii (akawaambia): “Nikisha 
kupeni Kitabu na hikima, kisha akakujieni Mtume 
msadikishaji wa yale yaliyo pamoja nanyi, ni juu 
yenu kumwamini na kumsaidia.” Akasema: 
(Mwenyezi Mungu) “Je, mmekiri na mmekubali 
kushika agizo langu juu ya hayo?” Wakasema: 
“Tumekubali.” Akasema: “Basi shuhudieni, na 
Mimi ni pamoja nanyi katika mashahidi.” 

82. Basi watakaokengeuka baada ya haya, 
(Mwenyezi Mungu atawaadhibu kwani) hao ndio 
wavunjao amri. 


© v’ f^>'ff . SSs 'iJ 


pji-r 

© cjj * v -’’ 4 >>\ii 


kuwa Mtume kataja fadhila za kusoma Maulidi, na pia Masahaba wake wametaja, na yaliyo kama haya. Wanajua 
kuwa ni uwongo, lakini hawataki pato hilo liwakose. Wanakhitari thamani ndogo ya kiduniani na kupata adhabu 
ya Akhera. 

79 . Hapa wanavunjwa Mayahudi wanaojidai kuwa Sayyidna Uzayr kawaamrisha wamwabudu. Na 
wanavunjwa Manasara wanaosema kuwa Sayyidna Isa kawaamrisha wamwabudu. 

8 1 . Hapo zamani — kabla ya kuja Nabii Muhammad — wakiwako Mitume wawili watatu wakati mmoja nchi 
moja au nchi mbali mbali, kama Nabii Ibrahimu na Nabii Luti, Nabii Ismaili na Nabti Is-haqa, Nabii Musa na 
Nabii Haruni. Nabii Yahya na Nabii Isa, na kama hao. Basi walipewa ahadi watiane nguvu, wasiptngane 
wakahusudiana. 

Basi na namna hivi ndivyo wanavyoambiwa wanavyuoni — kuwa wasiwapinge wenziwao maadam wamo katika 
haki. Lakini wapi! Wengi katika hao husuda haiwaachii. Hao Mitume ndio wa!ioifuata amri. Na sisi tumeambiwa 
kuwa Mitume wawe ndio ruwaza zetu za kuigia. Basi natuige mambo yetu kwa ruwaza hizo, au tutapotea. 
Tuwache kusema uwongo katika dini kwa ajili ya kuchukiana. 


82 


JUZUU 3 


AALI IMRAN (3) 


TILK.AR RUSULU 


83. Je! Wanataka dini isiyokuwa ya Mwenyezi 
Mungu, na hali kila kilichomo mbinguni na ardhini 
kinamtii Yeye, kikipenda kisipende? Na Kwake 
watarejeshwa wote. 

84. Sema: “Tumemwamini Mwenyezi Mungu, 
na yale tuliyoteremshiwa na aliyoteremshiwa 
Ibrahimu na Ismaili na Ishaka na Yakubu na watoto 
(wake), na yale aliyopewa Musa na Isa na Manabii 
(wengine) kutoka kwa Mola wao. Hatubagui baina 
yao hata mmoja, na sisi tunanyenyekea Kwake. 

85. Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu 
basi haitakubaliwa kwake. Naye Akhera atakuwa 
katika wenye khasara (kubwa kabisa). 

86. Mwenyezi Mungu atawaongozaje (kwendea 
haki) watu waliokufuru baada ya kuamini kwao, na 
wakashuhudia ya kwamba Mtume (huyu) ni wa haki, 
na zikawafikia hoja zilizo wazi? Mwenyezi Mungu 
hawaongozi watu madhalimu. 

87. Hao malipo yao ni kuwa iko juu yao laana 
ya Mwenyezi Mungu, na ya Malaika na ya watu 
wote 

88. Humo watakaa milele. Hawatapunguziwa 
adhabu wala hawatapewa nafasi (ya kupumzika) 

89. Isipokuwa wale waliotubu baada ya hayo na 
wakatengeneza (amali zao). (Hao Mungu 
atawasamehe) kwani Mwenyezi Mungu ni Mwingi 
wa kusamehe (na) Mwingi wa kurehemu. 

90. Hakika wale waliokufuru baada ya kuamini 
kwao, kisha wakazidi kukufuru; toba yao 
haitakubaliwa (kamwe), na hao ndio waliopotea 
(kweli kweli). 

91. Hakika wale waliokufuru, na wakafa hali ni 
makafiri, basi haitakubaliwa kwa mmoja wao 
ijapokuwa katoa fidia ya dhahabu kwa kuijaza ardhi 
yotc. Hao ndio watakaopata adhabu iumizayo, wala 
hawatakuwa na wasaidizi. 

92. Hamtaweza kuufikia wema (khasa) mpaka 
mtoe katika vile mnavyovipenda; na cho chote 
mnachokitoa, basi hakika Mwenyezi Mungu 
anakijua. 


. t ' •><•?■<* ' 1 *. t' u . 

©C' 

&%&&&& y&sjMi 

W • •' V »• /'y ' x '*• * • •• V/ * 

i.i. ' / >, 1 

& iii j&J# 

ĕui&M ustS>» 
&SSB&JIS! 

jj' ji^i cji 

1 4?; LSi (jjaj^l tlr? 

» '■> V ■> - 

tUSSiiJ 1^'dP 


«4. Hii ndiyo itikadi ya Uislamu kama tulivyobainisha katika maelezo ya Aya ya mwisho ya Sunm/ Sagarah. 
92 . Cho chote cha kheri anachokitoa mtu katika njia za khr •• anapata thawabu. T ^Wini irifo anapotoa 
anachokipenda zaidi ndio bora. Ukimpa masikini nguo usiyoitaka utapata thawabu. Lakini ukimpa unayoitaka 
utapata thewebu zaidL 


83 


v<>'.X£ui t(=o 



JUZUU 4 


AALl IMRAN <3) 


LAN TANALU 


93. Kila chakula kilikuwa halali kwa kizazi cha 
Israili (Mayahudi) isipokuwa kile alichojiharimishia 
Israili mwenyewe — kabla haijateremshwa Taurati. 
Sema: “Leteni hiyo Taurati muisome ikiwa 

mnasema kweli.” 




94. Na wo wote watakaomzulia uwongo 
Mwenyezi Mungu baada ya haya, basi hao ndio 
madhalimu (wa nafsi zao). 

95. Sema: “Mwenyezi Mungu amesema 

kweli.’-’ Basi fuateni mila ya Ibrahimu 
aliyekhalisika (na nyendo za upotofu), wala hakuwa 
miongoni mwa washirikina. 

96. Kwa yakini Nyumba ya kwanza iliyowekwa 
kwa ajili ya watu (kufanya ibada) ni ile iliyoko 
Makka, yenye baraka na uwongozi kwa ajili ya 
walimwengu wote. 

97. Humo mna Ishara zilizo wazi (za 
kuonyesha utukufu wake na ukongwe wake. 
Miongoni mwa hizo ni) mahali alipokuwa akisimama 
Ibrahimu, na anayeingia (nchi hiyo) anakuwa katika 
salama. Na Mwenyezi Mungu amewawajibishia watu 
wafanye Hija katika Nyumba hiyo; yule awezaye 
kufunga safari kwenda huko. Na atakayekanusha 
(asende, na hali ya kuwa anaweza) basi Mwenyezi 
Mungu si mhitaji kuwahitajia walimwengu. 

98. Sema: “Enyi watu mliopewa Kitabu! Kwa 
nini mnazikataa hoja za Mwenyezi Mungu, hali 
Mwenyezi Mungu ni shahidi juu ya yote 
mnayoyatenda? 

99. Sema: “Enyi mliopewa Kitabu! Kwa nini 
mnawazuilia (watu) na njia (dini) ya Mwenyezi 
Munguj wale walioamini? Mkaitafutia kosa, na hali 
mnashuhudia (kuwa ni njia ya Mwenyezi Mungu 
isiyokuwa na kosa). Na Mwenyezi Mungu si 
mwenye kughaHhka na mnayoyatenda.” 

100. Enyi mlioamini! Mkiwatii baadhi ya wale 
waliopewa Kitabu, watakurudisheni kuwa makaHri 
baada ya Uislamu wenu. 

101. Na mnakanushaje, hali nyinyi mnasomewa 
Aya za Mwenyezi Mungu, na Mtume wake yuko 


ap ji 

,j. .. 

© I /.wJ* 


! ^$*>5 ' U -*- 9 

© (Jj-aSs 

,i*i-’c,’tr 'i’**’**, .Vr . . * ■ 

®i' r=y* cP r - 3 *’ 1 ? o ^ j 


93. Mayahudi walimwambia Mtume “Wewe huluati mwendo wa Nabii Ibrahimu ingawa unajidai unafuata. 
Mbona unakula nyama ya ngamia; na Nabii Ibrahimu hakuwa akila nyama ya ngamia?” Ndiyo wanasutwa hapa 
kuwa: Ni uwongo huo; na dalili ni hiyo Taurati. Nawaifungue hiyo Taurati wataona kuwa Nabii Yaaqubu (IsraUi) 
— si Nabii Ibrahimu — ndiye aliyejiharimishia kula nyama ya ngamia mwenyewe kwa nafsi yake bila ya 
kulazimishwa na Mwenyen Mungu. 

96. Hapa inabainishwa kuwa nyumba ya mwanzo iliyowekewa watu kufanya Ibada ni A 1 Kaaba, si Baytil 
Muqaddas, kama walivyokuwa wakidai Mayahudi. Na alama ya haya ni hizo dalili zilizotajwa. 


84 





